ÁRDÍS 


cArsrit 

BANDALAGS 

LÚTERSKRA 

KVENNA 


Verð: 65 CENT 


XVIII HEFTI 


1950 








WOOD-WOOL 


Reynslan Hefir Sannað Að 

Wood-Wool Insulation Borgar Sig 


Tilbúið hjá 

THORKELSSON UMITED 

MANUFACTURERS 

1331 SPRUCE ST. SÍMI 21 811 WINNIPEG 


"7/te jHadlei. . . 

of the FIRST LUTHERAN CHURCH ( Icelandic ) have 
been among our strongesl supporters for the last 
twenty-five years. 

We take this opportunity of extending to you our sincere 
thanks. We are now better equipped than ever to look after 
your requirements and solicit a continuance of your valued 
patronage. 

CAREFUL DISPENSING 
REASONABLE PRICES 
PROMPT AND COURTEOUS SERVICE 

SACGENT PHACMACy 

SARGENT at TORONTO AIR CONDITIONED 

Phone 23 455 

PROMPT DELIVERY TO ALL PARTS OF THE CITY 






ÁRDÍS 

ÁRSRIT BANDALAGS 
LÚTERSKRA KVENNA 

XVIII. HEFTI 


Ritstjórar: 

MRS. INGIBJÖRG ÓLAFSSON, Selkirk, Man. 
MRS. pJÓÐBJÖRG HBNRICKSON, Winnipeg, Man. 


F járhagsnef nd: 


MRS. INGA GILLIES, Winnipeg, Man. 

MRS. FLORA BENSON, Winnipeg, Man. 

MRS. GUÐRÚN ERLENDSON, Arborg, Man. 
MRS. SARAH CHILDERHOSE, Selkirk, Man. 
MRS. ELIZABETH BJARNARSON, Langruth, Man. 


WINNIPEG. 1950 




INNIHALD 


Fjórðungsdeildar afmæli og kvæði . 3 

Blárra tinda blessað land: Margrét Stephensen. 5 

Gullbrúðkaup Mr. og Mrs. Th. Anderson 15 

Resurrection: Thjóðbjörg Henrickson 16 

Frú Þórunn Vigfúsína Beck: E. P. J.18 

A letter from Norway: Lilja Guttormson 19 

Mrs. Björg V. ísfeld . 20 

Gullbrúðkaup Dr. Rúnólfur og frú Ingunn Marteinsson 21 

Dagur á Betel . 23 

Heimsókn á Borg: Lauga Geir 25 

Impressions of Iceland: Lilja Eylands 29 

Gullbrúðkaup Mr. og Mrs. A. S. Bardal 39 

The Red River Flood of 1950: B. H. 40 

Ingibjörg Guðmundson: Ingibjörg J. Ólafsson 41 

Frú Bentína Hallgrímsson: I. J. J. 45 

Brot: I. J. Ó. 46 

Kallaðar heim: 

Ingibjörg Guðrún Davíðsdóttir Magnússon: V. J. E. 48 

María G. Árnason: G. G. 50 

Margrét Stone: L. G. 54 

Jóhanna Eager: F. J. 56 

Sigríður Tergesen: I. J. Ó. 58 

Vilborg Jónsdóttir: B. J. H. 60 

Elízabet Hallgrímsson: S. Sv. 62 

Oddný Jónsdóttir Paulson: V. J. E. 66 

Oddný Johnson: E. P. J. 68 

President’s Report: Fjóla Gray 69 

Sunrise Lutheran Camp: Ingibjörg J. Ólafsson 72 

Chairman’s Report for 1949 . 74 



Fjórðungsaldar afmæli 

Á þessu sumri eru tuttugu og fimm ár liðin síðan stofnfundur 
Bandalags Lút. Kvenna var haldinn. Sízt er það viðeigandi að vera 
með nokkra mælgi um áhrif þess eða störf á þessu tímabili, en þó 
hygg ég að óhætt sé að fullyrða að meira hefur orðið ágengt heldur 
en nokkur þeirra, sem að félagsstofnuninni stóðu, gerðu sér von 
um í byrjun. 

Nú horfum við ekki til baka, en við viljum aðeins lúta höfði í 
bæn og þakka algóðum guði fyrir leiðsögn hans. Hans náðarhendi 
hefur leitt okkur af einni tröppu á aðra. Styrkur hefur verið veittur 
íyrir hvert spor. Með þakklátum huga minnumst við allra þeirra 
félagssystra sem með okkur hafa starfað með trúmensku og ein- 
lægni. 

Nú er annar aldarfjórðungur byrjaður, við horfum fram á leið 
með gleði og eftirvæntingu. Guð gefi að framtíð Bandalags Lút- 
erskra Kvenna geymi í skauti sér mikið og dýrðlegt starf, unnið af 
fórnfýsi og óeigingirni, guði til dýrðar. í. J. Ó. 

Bandalag Lúterskra Kvenna 25 ára 

Bandalagið byrjað var 
blysið kveikt í konu hjarta. 

Systur hennar sáu þar 
samvinnunnar Ijósið bjarta. 

Fyr þær höfðu fundið það 
frelsið er ei takmarkað. 

Þær leituðu til Lausnarans 
lífsins strengir urðu hljóðir. 

Fundu svarið frelsarans: 

„Farið kristnið allar þjóðir“. 
í herrans nafni verkið vinn 
vandlátur er Drotttinn þinn. 

Heilög sambönd þekkið þið 
þráðinn sterka trúin finnur 
Standið saman hlið við hlið 
herdeild guðs að lokum vinnur 
Yfir fljótið byggið brú 
Betel guðs skal nefnast sú. 



4 


ÁRDÍ S 


Konu höndin útrétt er 
elsta trausta handartakið, 
arminn hennar einn Guð sér, 
andans þekkir vængja blakið. 

Driffjöðrin er dyggðum prýdd 
dagsins upprás Ijóma skrýdd. 

Á bökkum vatnsins búa þær, 
báran lætur til sín heyra. 

Oft á veika strengi slœr 
snertir viðkvæmnt móðureyra. 

Börnin til vor hrópa heim 
úr hringiðunni, björgum þeim. 

Móður brjóstið liknarlind 
lífs afkvæmi sínu gefur: 
sálarinnar sönnu mynd 
sem guð skóp og valið hefur, 
til að élska, til að þjást, 
túlka það sem aldrei brást. 

Enginn hamar, engin sög 
engin högg á konu mótið, 
þeirra eru lífsins lög 
láta kjarkinn brúa fljótið 
efniviður — eik og stál 
allir strengir líf og sál. 

Stöplarnir eru stuðlaberg 
stofninn góði ættarinnar. 

Borið í blóð og merg 
bæta kjörin þjóðarinnar. 

Bandalagsins blysið rís 
boðar nýja Paradís. 

Einn er brunnur blessunar 
barnáhópinn þangað leiðið. 

Verið klettur kirkjunnar 
klæðin dýru á veginn breiðið — 
helga skykkju hreinleikans. 

Hefijið merki frelsarans! 

Ingibjörg Guðmundsson. 



„Blárra tinda blessað land 7/ 

Efíir MARGRÉTI STEPHENSEN 

Skáldið syngur : 

„Ég vil elska mitt land, .... 

Ég vil auðga mitt land, 

Ég vil efla þess dáð, ég vil styrkja þess hag. 

Ég vil leita að þess þörf, 

Ég vil létta þess störf, 

Ég vil láta það sjá margan hamingjudag“. 

Já, „landið er enn fagurt og frítt“ og enn kveða skáldin um ætt- 
jarðarást. Endalaus tilbreyting á myndasýningu íslands, opnast 
npp fyrir augum ferðalangsins sem virðir fyrir sér með huga og 
hjarta — íslands skrúð. Hin bláu vingjarnlegu fjöll, hinir háu hólar 
sem „hálfan dalinn fylla“, vötnin allsstaðar, hin voldugu fljót sem 
ennþá er verið að brúa; grænar hlíðar og lítill bóndabær með rauðu 
þaki, einmanalegur — en hver veit hvað er „bak við fjöll og djúpa 
dali“: maður þekkir aðeins að þetta er íslands lag, sem við sungum 
um í æsku í hinu nýja landi. 

Hraunin vekja meðaumkvun, þau eru merki þeirra hríða sem 
landið hefir stunið undir er náttúran var að heyja sitt alda stríð. 
^egar náttúruöflin byrja sín umbrot, er maðurinn hjálparlaus. Og 
þegar hríðin er liðin er landið, sem áður var grasi vaxið og blóm- 
um skreytt — hlaðið gráum hraunum, eins og gömul móðir sem er 
orðin hrukkótt og elli hrum. Svo sér maður glitta í litla bletti þar 
sem smáblóm eru að pota sér upp. Já, þau eru lýti, þessi ör sem 
landið ber á brjósti sér, en fólkið sem elskar land sitt tekur varla 
eftir þeim; þeir eru uppteknir við starfið sem liggur fyrir: að „efna 
þess hag“. 

Eitt aðal lundareinkenni íslendinga er þeirra sterka ættjarðar- 
ást, sem lýsir sér í kvæðum og söngvum þjóðarinnar. Ekki eru þeir 
neitt að troða henni ofan í þá gesti sem heimsækja þá, heldur er það 
eins og þegar gestur kemur á heimili og allir leggjast á eitt að 
sýna honum það sem fallegast og virðulegast er af því sem heim- 
ilið á til. Tignarleg náttúra, fríð og tilbreytileg, og alla hina sögu- 
ríku staði sem þjóðin hefir verndað og varðveitt gegnum aldirnar. 



ÁRDÍ S 


Já, ættjarðarást og frelsisþrá er fyrst og æðst í huga hvers ís- 
lendings. Og af því að ættjarðarást fylgir ýmislegt annað, og að 
mannsandinn er svo margbreytilegur, villist hún oft út á öfga 
brautir, því frelsisþrá íslendinga hefir ávalt verið eitt þeirra sterk- 
asta einkenni. Þessir öfgar eru ekki aðeins að hitta þar, en hafa 
fleygt höftum sínum víða um heim og gert glundroða. En þetta lag- 
ast þegar jafnvægi kemst aftur á hugsunarhátt þess fólks sem horfir 
áfram, og kann að meta sitt frelsi — hve dýrmæt er eignin. 

Nú eru íslands synir og dætur að „auðga landið og styrkja þess 
hag“. Með sinni mannfæð og sínu litla pundi er þjóðin samt örugg 
og stórhuga eins og forfeðurnir forðum daga. Alla reiðu hafa störf- 
in verið létt því Ljósafoss sendir sinn kraft inn á heimilin og gerir 
mögulegt að vinna á klukkustundum það sem áður útheimti mörg 
dagsverk. Húsmóðirin blessar þennan kraft sem náttúran hefir lagt 
henni í hendur og sem hefir svo „létt hennar störf“. 

Allur útbúnaður við aflkerfið að Ljósafoss er með nýjasta sniði, 
bæði bygging og maskínur; enda hefir Steingrímur Jónsson, yfir 
orkufræðingur þar, ferðast víða um önnur lönd sér til upplýsingar 
og hjálpar við starf sitt. 

Lengi voru hverirnir ónotaðir; þeirra hvíta gufa lagði upp úr 
jörðinni, en menn áttu enn enga hugsjón um það ótakmarkaða afl 
sem var í þeim fólgið. En íslenzk skáld höfðu altaf hvatt þjóðina 
til framkvæmda. Skáldið syngur: 

„Nú er dagur við ský heyr hinn dynjandi gný. 

Nú þarf dáðrakka menn — ekki blundandi þý, 

Það þarf vakandi önd — það þarf vinnandi hönd 
til að velta í rústir og byggja á ný“. 

Og loks rann upp sá dagur að „Hitaveita Reykjavíkur“ tók til 
starfa. Saga hitaveitunnar hefst með byggingu og leiðslu pípu línu 
frá gömlu þvottalaugunum árið 1930, og er notað enn í dag. Seinna 
var byrjað að bora að Reykjum í Mosfellssveit og sumaraði 1939 var 
gerður samningur við danska verkfræðinga að hafa umsjón með 
verkinu: með því að þeir höfðu um leið útvegað lán í Danmörku 
fyrir þetta mannvirki. 

Svo skall á stríðið, og eftir að Danmörk var hertekin var erfitt 
að fá efni til verksins. Þá var leitað til Ameríku. Tvisvar var skip- 
um með efni frá Ameríku sökkt. En allir sem að þessum málum 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


stóðu, unnu óaflátanlega að því að hrinda verkinu í framkvæmd — 
og 1943 var heitt vatn leitt í þúsundir húsa í Reykjavík; og eru 
íslendingar maklega stoltir af þessu mannvirki, þjóðin er að „láta 
sitt land sjá margan hamingjudag“. 

Meira og meira er verið að læra að notfæra hverina, sérstaklega 
fyrir gróðrarhúsin sem framleiða nú allskonar grænmeti og máske 
með tímanum ýmsa ávexti. Vínber (grapes) vaxa í gróðrarhúsun- 
um, en þau eru afar dýr. Alt grænmeti er líka afar dýrt, og þó eru 
tómatar, blómkál og karrot á borðum daglega í Reykjavík. 

En mest undraðist ég yfir fegurð blómanna sem vaxa í gróðrar- 
húsunum og eru daglega til sölu í blómabúðum Reykjavíkur. Chrys- 
anthemums, smáar og stórar, carnations, sem þar heita Nellikur, 
gladiolur og rósir — þetta er íslands nýja skrúð.'Alstaðar á götun- 
um mætir maður fólki með blómvönd í gegnsæum umvefjum sem 
eiga að færa heimilinu lifandi ilm. Jörðin er ótrúlega rík af gróðrar- 
efnum og blómin í listigörðum Reykjavíkur og Akureyrar eru frá- 
munalega falleg. 

Það fyrsta stórverk sem nú liggur fyrir landinu, er trjárækt. 
Víða um heim hafa löndin neyðst til að læra þá dýrkeyptu lexíu 
að ekki má eyðileggja gras og skóg án þess að landið beri síðar 
meir ósigur, og hætti að framleiða það sem maðurinn þarf til lífs- 
viðurværis. Svo að nú er verið að tala og prédika skógarrækt: klæða 
landið aftur hinum litgræna, hlýja skógi. Síðastliðið sumar var 
nefnd frá Noregi sem ferðaðist um og rannsakaði möguleika í sam- 
ráði við íslendingá. Helzt hafa verið notaðar trjátegundir frá 
Noregi og Alaska og eru þær fluttar til íslands í flugvélum. 

Mér var það sérstök ánægja að fá tækifæri til að ferðast til 
Hallormsstaðar og sjá hinn fagra skóg þar. Ríkisstjórn íslands hafði 
boðið sínum heiðursgestum, Dr. Vilhjálmi Stefánssyni og frú og 
Guðmundi Grímsson dómara og frú að fara strandferð með „Esju“ 
og var áformað að koma við í kaupstöðum á suður, austur og 
norðurlandi þar til komið var til Akureyrar og þaðan að keyra til 
Reykiavíkur. Ferðin var yndisleg, veður yfirleitt gott, og fólk undi 
sér vol á skipinu við ágætar máltíðir, ótakmarkað kaffi og skemt- 
un á kvöldin. Dr. Ófeigur Ófeigsson, sem áður var hér vestra við 
nám — var „Master of Ceremonies 11 á ferðinni. 

Þegar við komum til Reyðarfjarðar var farið í land og upp í 
rútur (buses) sem svo lögðu á stað að skoða Hallormsstaðaskóg og 
gróðrarstöðina þar — þriggja tíma ferð hvora leið. Mér fannst er 



ÁRDÍS 


ég keyrði í gegnum skóginn, að ég gæti verið í umhverfi nálægt 
Winnipeg. Gróðurstöðin við Atlavík var sýnilegur vottur þess 
hve mikil framför hefir átt sér stað á síðari árum. Verkið heldur 
stöðugt áfram undir umsjón frænda míns, Guttorms Pálssonar. 

Hér var ég á Austfjörðum, þaðan sem foreldrar mínir höfðu 
flutt 1876. Eðlilega þráði ég að geta heimsótt æskustöðvar foreldra 
minna í Jökuldal og Skriðdal, en minn tími var afskamtaður, og 
ég varð að láta mér nægja að hafa séð Hallormsstað, þar sem föður- 
bróðir pabba, séra Sigurður Gunnarsson (eldri) var prófastur þegar 
þau kvöddu landið. „Ég sé ykkur aldrei framar“, sagði hann er þau 
kvöddu. 

Þegar við keyrðum aftur til baka þar sem skipið lá við Eski- 
fjörð, var sólskin ög indælt veður. Og eftir því sem kvöldkyrðin 
færðist yfir landið, var eins og Austurlandið mitt væri að kveðja 
með sinni fegurstu sýn. Ég horfði yfir fagrar grænar grundir, og 
sólin glampaði á smá stöðuvötn og smá fossa í fjarlægðinni — og 
alt umkringt af hinum bláu, vingjarnlegu fjöllum, eins og væru 
útverðir náttúrunnar. Það var sem einhver himneskur friður hvíldi 
yfir landinu. íslands skrúð! Svo stigum við um borð og ferðin 
hélt áfram. 

Á Siglufirði var stór og ágætur karlakór á bryggjunni til að 
fagna heiðursgestunum með íslenzkum söngvum — í húðar-rign- 
ingu! Söngurinn var guðdómlegur, og mennirnir sýndust varla varir 
við að úrkoma væri úr lofti. En þegar þessi hátíðlega stund var 
liðin var víða tár í auga sem átti alls ekkert skylt við rigninguna. 
Þetta var íslenzk gestrisni. Bæjarstjórinn bauð svo öllum frá Esju 
að skemta sér við söng og dans og kaffidrykkju. Svo var siglt á- 
íram fram hjá Ingólfshöfða og Langanesi. Þá var okkur gert aðvart 
um að nú væri verið að nálgast heimsskautsbauginn. (Arctic Circle). 
Þetta var í fyrstu viku júlí og nætur voru albjartar. Og nú sáum 
við miðnætursólina, og er dýrð hennar ógleymanleg. Sólin var 
að síga í sæinn — það var eins og hún kysti rönd sjávarins og 
kvaddi svo til að framkvæma aftur skyldu sína við jörðu. 

Á Akureyri var ágætur karlakór á bryggjunni, svo var fólkið 
keyrt í bílum um bæinn. Okkur var sýnd Matthísasarkirkjan, sem 
er með „modern“ sniði: svo keyrðum við í gegnum listigarð og 
gróðurhús, því skóg og blómarækt er á háu stigi á Akureyri. Falleg- 
ur bær með miklu víðsýni. Svo kvöddum við skipið og kafteininn, 
Ingvar Kjaran, sem hafði verið okkur gestunum svo góður á þessari 



Ársrit Bándalags lúterskra kvenna 


vikuferð. Svo var farið upp í fjóra stóra bíla (buses) og lagt af 
stað til Reykjavíkur. 

Þegar ég var að ferðast hina löngu leið frá Akureyri til Reykja- 
víkur, var efst í huga mínum, ekki hvað vegurinn er mjór og 
þröngur svo að bílar verða að mætast á vissum stöðum til að geta 
komist áfram, heldur hvaða framfarir það eru að geta ekið í gasbíl- 
um nú þar sem áður var ferðast á hestbaki yfir heiðarnar, eða fót- 
gangandi. Auðvitað getur maður flogið milli Reykjavíkur og Akur- 
eyrar á 1% kl.st.; en með bíl er ferðin 13 kl.st. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Þegar fátækir íslendingar komu til Vesturheims til að byrja á 
ný búskap á erlendan hátt, komu þeir flestir með tvær hendur 
tómar og lítinn gjaldeyri. En þeir höfðu þjóðar einkenni sem voru 
meira virði en dollarar. Ótakmarkað þrek sem hjálpaði þeim í 
gegnum erfiðleika hinnar nýju heimsálfu; þeir voru vandvirkir við 
vinnu sína, prúðir í framkomu, flestir; en aðal einkenni þeirra var 
að þeir voru áreiðanlegir í viðskiptum; þeir elskuðu söng og músik 
og ljóð og sögur, og síðast en ekki sízt — þeir voru guð-elskandi 
fólk. Alt þetta fluttu þeir með sér frá Islandi og það varð eign hins 
nýja lands. 

En þegar Vestur-íslendingar fara „heim“, hvaða gjafir hafa 
þeir meðferðis til að leggja við fætur Fjallkonunnar? Ást til ætt- 
jarðarinnar og virðing fyrir þeim söguríku stöðum sem landið hefir 
að geyma í skauti sínu; tryggð til tungunnar og bókmenta fjársjóðs 
landsins, því eftir 75 ár er ennþá strítt við að halda henni við líði — 
sem bersýnilegast er í þeirri fjársöfnun sem nú á sér stað til stofn- 
unar kenslu við háskóla Manitoba í íslenzkri tungu og íslenzkum 
bókmentum. — Kærleikur til heimahaga og frænda, jafnvel þeir 
sem aldrei hafa ísland litið fyrr en þeir komu „heim“. Alt þetta, og 
margar fleiri andans gjafir leggjum við á altari Fjallkonunnar, og 
biðjum hana að þiggja. — „Þú bláfjalla geimur með heiðjökla hring“ 
var uppáhalds lag föður míns, og þegar ég fyrst steig á grundu ís- 
lands, var mér klökkt í huga — þó ég sé Vestur-lslendingur, fædd í 
Nýja-íslandi. En hugur minn söng þetta lag: „Þetta er land feðra 
þinna, þetta blárra tinda blessað land“. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Það er ekki mikil fegurð í kringum Keflavíkur flugvöll vegna 
hraunanna alstaðar, en Amerískir verkfræðingar völdu þennan 



10 


ÁRDIS 


stað fyrir flugvöll vegna útsýnis og víðsýni sem gaf tækifæri til 
varnar ef árás yrði gerð. 

En ísland tjaldar sinni fegurstu skrúð þegar þú heimsækir 
Gullfoss og Geysir, Þingvöll og Almannagjá og Lögberg, og stað- 
næmist við Oxarár foss, þá komu í huga minn kvæðin sem ég 
hafði heyrt ung um stofnun Alþingis á þessum söguríka stað. Á 
Þingvöllum eru líka sumarheimili Reykvíkinga og þangað keyra 
menn til að lyfta sér upp, því það er aðeins klukkustunda keyrsla 
frá Reykjavík — álíka og frá Winnipeg til Húsavík, þar sem sumar- 
búðir Bandalags lúterskra kvenna eru. Þar er ágætur gististaður, 
Hótel Valhöll, og hvert sem maður keyrir er útsýnið dýrðlegt, 
sumstaðar hrikalegt — en alstaðar tignarlegt. Hotelið og sumar- 
heimilin eru byggð í kringum hið rólega, tæra Þingvalla vatn. 

Á Þingvöllum eru leiði tveggja stórskálda íslands: Jónasar 
Hallgrímssonar og Einars Benediktssonar. Þeir hvíla þar undir 
stein töflum. 

Ég var þrisvar á Þingvöllum, og í hvert skifti var mér boðið 
nýtt útsýni. Það má keyra þar endalaust margar klukkustundir, 
og sjá altaf nýja og tilbreytilega náttúru. Þegar ég klifraði upp 
á Lögberg og stóð þar og leit yfir landið „fagurt og frítt og fann- 
hvítir jöklanna tindar“, hugsaði ég ósjálfrátt um landnemana 
í Nýja íslandi, sem undir eins skipulögðu sín sveitarlög og reglur 
í byrjun. 

Ég hafði ánægju af því að skoða ýmsar byggingar í Reykjavík 
sem eru með nýjasta sniði: Háskólinn, Sjómannaskólinn, Þjóðminja- 
safnið og Þjóðleikhúsið sem var opnað á sumardaginn fyrsta. Allar 
þessar byggingar eru það sem við köllum „ultra modern“. 

Ég var boðin á móttöku að Bessastöðum, heimili forseta Islands. 
Við skoðuðum heimilið og eftir að veitingar voru fram bornar — 
hina gömlu Bessastaða kirkju og kirkjugarðinn þar sem eru mörg 
gömul leiði, meðal annars Gríms Thomsen skálds. 

Ég eyddi degi til að skoða Reykjalund, sem er nálægt Reykja- 
vík, og er fyrirtæki til hjálpar berklasjúklingum sem leyft hefir 
verið að yfirgefa heilsuhæli. Það heitir „Vinnuheimilið að Reykja- 
lundi“, og er vistmönnum leyfð takmörkuð vinna svo þeir geti verið 
sjálfstæðir. Til frekari upplýsinga vil ég benda á grein er ég skrifaði 
fyrir blaðið Icelandic Canadian í haust. 

Rétt áður en ég lagði af stað heimleiðis var mér boðið á 
sýningu sem haldin var af Júlíönu Sveinsdóttur, málara. Er hún 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 11 

fræg fyrir sín málverk, en þar að auki er hún útlærð í alskonar 
vefnaði, og þessi sýning var af hvorutveggja. í öðrum salnum voru 
sýnd málverk Frk. Júlíönu, en í hinum sýnishorn af vefnaði 
hennar. Ég eignaðist fallegt, lítið ullarteppi (rug) sem mágkona 
hennar, en frænka mín— frú Soffía, dóttir séra Haraldar Nielssonar 
og Bergljótar fyrri konu hans — gaf mér. 

Mér gafst einnig tækifæri að skoða safn Einars Jónssonar, sem 
olli mikilli hrifning, sérstaklega ein mynd sem hann nefnir 
„Sorgin“. Var gestkvæmt kringum kaffiborðið, og ég minntist þess 
að hafa verið í boði með þeim hjónum í Winnipeg þegar þau 
heimsóttu íslendinga þar, 1918. Okkur þótti það heiður þá að 
mæta þessum unga listamanni og konu hans. 

Rétt áður en ég bjóst í heimferð, kallaði Rikarður Jónsson, 
myndskeri mig upp og sagði að ég væri náskyld konu sinni, Maríu. 
Mér var boðið í kaffi og svo sýndi hann mér sitt safn, og er ég 
honum og konu hans þakklát fyrir þessa gestrisni og frændsemi. 
Sorgin hefir snert þau á ýmsa vegu, þo eru þau róleg og kærleiksrík. 

Þegar ég fyrst kom til Reykjavíkur mætti ég gömlum vinum, 
séra Friðrik Hallgrímssyni og frú Bentínu, og voru gleðilegir 
endurfundir eftir 25 ár. Þar gafst mér einnig tækifæri að heilsa 
uppá biskupin, séra Sigurgeir Sigurðsson, og að kynnast hans 
inndælu konu, frú Guðrúnu. Seinna var ég í boðum hjá báðum 
þessum hjónum og naut þeirra gestrisni. 

En áður en ég fór frá Reykjavík, veiktist séra Friðrik, og 
reyndist það hans banalega. Ég var viðstödd greftrun hans, sem 
var hátíðleg athöfn. Söngurinn var hrífandi, enda þar kvaddur 
maður sem almennt var elskaður og virtur af öllum. 

Mig langar til að minnast lítillega á Rauða Kross starfsemi 
íslands og þáttöku þess í U.N.I.C.E.F., sem er söfnunin fyrir 
húngruð börn í Evrópu. Það er ef til vill, lítt kunnugt, almennt, 
að Island safnaði, árið 1948 meira p.c. en nokkur önnur þjóð. 
Systursonur mannsins míns, Þorsteinn Sch. Thorsteinsson lyfsali 
og eigandi Reykjavíkur Apotheks; er forseti Rauða Kross Islands 
og gaf mér heimildir um þetta stórfenglega starf. Hann hefir setið 
þing R.K. í ýmsum höfuðborgum og var boðin á United Nations 
fund í fyrra. Var hann, fyrir hönd Islands, meðtakandi þakkar 
bréfi frá Tryggve Lie. 

Ég heimsótti Elliheimilið „Grund“ í Reykjavík. Er það afar 
stór bygging, enda um 250 vistmenn, að meðtöldum nokkrum 



12 


ÁRDIS 


fötluðum unglingum. Ég var viðstödd morgun guðsþjónustu, 
stjórnað af séra S. Ástvaldi Gíslasyni, og flutti kveðjur frá gamla 
fólkinu að vestan. 

Einn inndælann sólskinsdag heimsótti ég pláss rétt fyrir utan 
Reykjavík, sem heitir „Jaðar“. Er það Good Templara familíu 
hotel eða gististaður, sem fólk notar í sumarfríi. Þar drakk ég 
kaffi og ágætar, ný bakaðar pönnukökur. Svo sátum við úti, eftir 
að hafa skoðað heimilið, og nutum náttúrunnar sem þar er alveg 
ósnert af manna höndum. Ég sat þar á þúfu og virti fyrir mér 
hin grasi gróin hraun, og sólin glampaði á litlu smávötnin sem 
eru alstaðar á íslandi. 

Eitt af því sem ég hafði endalausa ánægju af að skoða, voru 
fuglarnir hans Guðmundar Hlíðdal. Þetta er byrjun á „pottery eða 
ceramics" iðn sem gæti orðið íslandi til blessunar og innunnið 
dollara fyrir landið. Agnes Rothery, í bók sinni, „Iceland, The 
New Outpost“ — segir að séu fimm tegundir af leir á íslandi 
sem nota megi fyrir svona iðn. En peninga vantar til stofnunar 
slíks fyrirtækis, en þessi iðn í Danmörku er miklu lengra á veg 
komið og fullkomnari. Samt er inndæl Krían og rjúpurnar og 
litlu elskulegu máfarnir — og vænt þykir mér um Smalastúlkuna 
mína. 

Fjallið Esja er nokkurskonar útvörður Reykjavíkur og allir 
Reykvíkingar elska Esju. Ég var með kveðju til Esju frá séra 
Sig. Ólafssyni í Selkirk, og henni skilaði ég einn inndælan sólskins- 
dag er ég var gestur þar nálægt. Fjallið er mosa vaxið og blátt 
eins og íslands fjöll, en þegar sólin skín er litbreytingin undur- 
samlega fögur. Ég var eitt sinn í bíl og var að tala um þetta við 
frænkur mínar. Þá sagði bílstjórinn, „Já, en þið ættuð að sjá 
Esju í tungsljósi“ — Ættjarðarást ! Esja og Snæfellsjökull sjást 
frá Reykjavík og þó jökullinn sé í mikilli fjarlægð, er oft horft 
vestur í góðu skygni þar sem hann sézt — snjóþakinn — og sagt 
„Þarna er Snæfellsjökull.“ 

Ég vildi með fám orðum minnast á heimsókn mína að Útskál- 
um, þar sem séra Eiríkur Brynjólfsson — sem þjónaði mínum 
söfnuði í Winnipeg í eitt ár — er prestur. Veðurmaðurinn var 
góður við okkur þennan dag og sólin skein og hafið var skínandi 
bjart. Endurfundir voru inndælir; frú Guðrún og séra Eiríkur 
tóku á móti mér, ásamt þremur systurdætrum mannsins míns, 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 13 

með gestrisni og kærleika. Við skoðuðum heimilið og myndir, og 
Útskála kirkju — og drukkum svo kaffi. 

Þegar kaffi drykkju var lokið var farið uppí bílinn og keyrt 
af stað að skoða Hvalsnes kirkju, sem tilheyrir Útskála prestakalli 
og er sérstaklega sögurík af því Hallgrímur Pétursson var þar 
prestur þegar hann var fyrst vígður. Hann mætti töluverðri 
mótspyrnu þar svo þjónustan var stutt; það var ekki fyr en hann 
náði meiri þroska og sneri um blaðinu og fór að þjóna Guði af 
lífi og sál og kröftum, að hann fékk sína viðurkenning hjá þjóðinni. 
En Passíusálmar Hallgríms Péturssonar eru sameiginleg eign og 
arfur bæði Islenzku þjóðarinnar og okkar Vestur-Islendinga. 

Útskála prestakall er á suðurrönd íslands, nokkurskonar 
„Lands End“ eins og á Englandi, en útsýni er víðáttumikið og 
fagurt. Landbúnaður mikill í þessari syðstu sveit landsins, og 
þennan dag var verið að heyja og hirða eftir beztu getu. Alstaðar 
voru gripir að seðja hungur sitt eða að hvíla sig í ró, eins og 
nautgripa er vani. 

En á hinn bógin er hafið, sem er uppspretta þess fiski auðs 
sem ísland reiðir sig á árlega. Síld hefir brugðist að miklu leyti 
nú í fimm ár, en senn kemur auðurinn aftur — með Guðs vilja. 
Landið eyddi miklu af sínu láni, (Marshall aid) í að kaupa togara 
og útbúnað af nýjasta tægi, því landar vilja ætíð hið bezta — en 
síldin hefir hulið sig og skuldir eru miklar. En biblían kennir okkur, 
og náttúran endurtekur — að alt tekur enda og að eftir nokkur 
mögur ár, kemur góð vertíð og aftur verður fiskað. Þeir sem leita 
út á mið íslands eru að „auðga sitt land og efna þess hag.“ 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Ég átti afmæli 28. ágúst og stóð það til að ég legði á stað þann 
dag með flugvélinni frá Keflavík áleiðis til New York. En þegar 
ég kom á skrifstofuna til að leggja inn farmiða minn, var farið 
fram á við mig að býtta við Vestur-íslending sem gjarna vildi 
komast burt þennan dag, en hafði sjálfur farmiða fyrir 30. ágúst. 
Ég var als ekki viljug fyrst að breyta minni fyrirætlan, en spurði 
samt: „Hver er þessi maður?,, “Það er prestur, séra Sveinbjörn 
Ólafsson frá Bandaríkjunum“, sagði stúlkan. Þá blíðkaðist ég og 
sagði ungfrúnni að gera breytinguna. Gat þess að ég hefði þekkt 
móður hans að öllu góðu. 

Svona atvikaðist það að ég átti afmælisdag á feðrastorðinni 
sem mig hafði aldrei dreymt að ég myndi sjá. Ég var gestur á 



14 


ÁRÐÍ S 


heimili Lauru og Magnúsar Sch. Thorsteinsson, en Magnús er 
sonur Davíðs Sch. Thorsteinsson, læknis og Þórunnar Stephensen. 
systir mannsins míns. Bæði dáin fyrir nokkrum árum. 

Veizlan sem Laura hélt mér þennan dag var með afburðum 
skemtileg og kærleiksrík. Þar var viðstödd mágkona mín, sú 
eina sem eftir er lifandi af systkinum mannsins míns; frú Ástríður 
Petersen, ekkja séra Ólafs Petersen. Er hún áttræð, en skír og 
ern og skemtileg í viðræðum eins og það fólk. Einnig Ragnheiður 
og Anna Guðjohnsen, systurdætur mannsins míns og dætur Einars 
læknis Guðjohnsen, — bróðir frú Láru Bjarnason. 

Ég kvaddi mitt nýja skyldulið sem ég hafði eignast og kynnst 
og haft glaðar stundir með. Gunnar Gunnarsson skáld og frú 
Franciska, systurnar Soffia, Elin og Guðrún, dætur séra Haraldar; 
Guðný Viljálmsdóttir og séra Sveinn Víkingur og frú Sigurveig; 
Sigurður Baldvinson póstmeistari og frú Oktavía; Guðrún Gunnars- 
dóttir og Soffía Sigurðsson systir Gunnars skálds. Hjartans þakkir 
fyrir alla ástúð! 

Nú fór tíminn að styttast. Síðasti dagurinn var upptekin frá 
morgni til kvölds sem var gott. Eftir kvöldverð var lagt af stað 
í tveimur bílum til Keflavíkur, því þar varð ég að gista mína 
síðustu nótt, með því von var á flugvélinni kl. 6 að morgni. Svo 
kom kveðjustundin. Laura og Magnús og börnin, Bergþóra og 
Þorsteinn, Anna, Þórhildur og Guðrún og Einar — þetta inndæla 
fólk sem hafði umvafið mig kærleiksörmum og gert mér svo eftir- 
minnilega þessa dvöl á fósturjörðinni. 

Ég kvaddi Island kl. 6 næsta morgun. Þó, fyrir framan augun 
væru Keflavíkur hraunin — sá ég í anda aftur Gullfoss og Geysir, 
Þingvöll og Lögberg, Laugarnesdalin og Siglufjörð og Akureyri; 
Hallormsstaði og Austurlandið mitt; og Reykjalund, þar sem góðir 
íslendingar eru að gróðursetja mannúð og kærleika og fylgja 
boðum frelsarans. Og heimilin í Reykjavík sem tóku á móti mér 
með opnum örmum og buðu mig velkomna til íslands. Hjartans 
þakkir og kær heilsan! 

Það var hálfbjart kl. 6 þegar flugvélin sveif upp í loftið, 
en von bráðar var komið sólskin. Þá var augljós Guðs dýrð og — 
„Himininn kunngjörði festing hans handa“, já himininn heiður og 
blár og hafið skínandi bjart; en brátt hvarf hafið og viðtóku hvítir 
skýjabólstrar sem voru alstaðar fyrir neðan loftfarið okkar. Stund- 
um líktist skýið fjölluð og alskonar náttúru myndum, endur- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 15 

speglað í himin dýrðinni. Alstaðar líkingar af landi og sjó og 
yfir öllu Guðs eilífi himinn — heiður og blár. Flugvélin leið áfram 
og ég hugsaði með hrærðu hjarta til ættingjanna sem ég hafði 
kvatt á fósturjörðinni — og heim til Winnipeg, þar sem börnin 
mín og vinir biðu mín. 

Og ég þakkaði fyrir þann ríkdóm náðar sem ég hafði, með Guðs 
hjálp, eignast. 


SÆMDARHJÓN EIGA GULLBRÚÐKAUP 



Mr. og Mrs. Th. Anderson 


Á mánudaginn þann 4. september áttu þau hjónin Mr. og Mrs. 
Thorður Anderson 1040 Sherburn St., hér í Winnipeg gullbrúð- 
kaupsafmæli og var þess minst með virðulegri og fjölmennri mót- 
töku á heimili dóttur þeirra og tengdasonar Mr. og Mrs. I. C. 
Ingimundson, Brussell Apts. Þessi mætu hjón komu ung frá Islandi 
og áttu heimili í Selkirk um 43 ára skeið; undanfarin sjö ár hafa 
þau verið búsett í Winnipeg. Þau hafa jafnan tekið virkan þátt 
í íslenzkum safnaðarmálum og hvarvetna komið fram íslenzku 
mannfélagi og sjálfum sér til sæmdar. 




Resurrection 

The garden, belonging to Joseph of Arimathea, was a poem of 
natures beauty, of disordered and rugged loveliness. Boulders and 
rocks were strewn here and there in careless confusion. Cypress 
trees, gnarled oaks and dark groves of cedar, rose to uneven heights 
and thickets with grapevines filled low lying places. Silver threaded 
rivulets and gurgling brooks leaped and danced over rocks and 
under mossy stones and lost themselves in deep shadowy crags 
and dense fernery. 

Here was a soft velvety slope dappled with lights and shadows, 
fragrant with perfume and gleaming with colors of the rose, 
mignionette and jasmin. There a rocky upland reared it’s head 
as sentinel over all and into this rock a tomb had been hewn. 

The entrance to this tomb was arChed by an old twisted oak, 
whose knotted branches interlaced in sombre dignity. At the foot 
of this majestic tree, lily seeds had fallen and in time raised their 
stalks bravely and bloomed. The gleaming, white shallow cups 
held up by dwarfed stems, lighted up the darker place beside the 
opening of the tomb. 

This day began as all other days. Daylight moved down from 
the hilltops and was welcomed lustily by the song of birds. The 
sunbeams, strong and warm, filtered through the trees and speckled 
the swards of summer green. All became radiant and the breeze sang 
through the murmuring grass. 

As the day passed the sky darkened. Shadows filled the coves 
and flowers bowed their heads before the moaning wind as if in 
fear. The sky, now black and threatening, rumbled and flashed 
angered lightning. The trees bent low and the lillies at the foot of 
the old oak, cowered and folded their white petals in terror as the 
very earth quivered. 

Then came a stillness, an awesome silence. The darkened clouds 
turned to gray and the sun sent beams of light to the summit of a 
nearby hill, overlooking a deep, rocky crevice. Sunbeams shone 
on three crosses that rose black and stark against the sky. 

The lillies looked up. The terror was passing and soon peace was 
restored to the garden. Sunshine stole down the hillside and all 
seemed well again. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


17 


Down from the summit of the hill came a group of people. 
Grief stricken men carried their burden, led by Nicodemus and 
Joseph of Arimathea. As they neared the tomb the lillies lifted 
their heads in happy recognition. They knew him well, Joseph had 
so often walked in this garden. 

Carefully, silently, the body they carried, was laid on a ledge 
in the tomb. Linens and vessels of oils and spices were taken by 
Nicodemus and carried into the tomb. Soldiers came and drove the 
men and weeping women away and with great difficulty, pushed a 
huge stone into the opening and closed the entrance to the tomb. 
One came forward and placed the seal of state upon the stone. 
Joseph and his friends walked reluctantly away, leaving the soldiers 
in charge. 

The guards talked and laughed, but soon, in weariness quietened 
and rested on their swords. The chill mist of night swept about 
them and time moved slowly to gray and gloomy dawn. 

The lily bed had been trampled ruthlessly and the drooping 
blooms rested their bruised heads in the soft, sodden earth. Their 
short stems were broken and tattered leaves hung limply. 

The guards were replaced and the weary hours of a dreary 
day passed slowly by. 

Night shades crept over the hills and sleep wove it’s spell 
over all. Rocks and trees stood guard against the blue of the sky, 
now filled with stars. 

The one lily that had escaped the heels of soldiers, nodded 
drowsily. Suddenly it looked up. The air was filled with a radiance, 
a brightness different from all other light. A shimmering mist 
brushed the dew laden grasses and left in their wake a soft light. 

Guards sprang up and saw the stone roll gently away from 
the entrance of the tomb. They covered their eyes as from a blinding 
light and panting in fear, ran swiftly down the path toward the city. 

Birds twittered as at dawn and light penetrated the darkened 
shadows. He that had been carried into the tomb, stood in the 
entrance, enveloped in radiance. He looked about and as He passed 
the bed of broken, faded lillies, bent down and carressed them 
lovingly. 

The trampled flowers raised their bruised heads and beheid 
the glory. They felt the healing touch and trembled as their stalks 
straightened and their torn leaves healed and expanded. The lowlv 



18 


ÁRDIS 


dwarfed flowers stood tall and erect, sheathed in curving leaves. 
The petals, once so shallow and pointed, were now deep chaliced 
cups of gleaming white, holding in their depths, hearts of gold. 

The Wondrous Light passed on and left the sacred stillness of 
the lighted tomb in the care of two Celestial Beings. 

THJÓÐBJÖRG HENRICKSON 


Lætur ekki á sjá þrátt fyrir árin 

Þann 29. júní síðastliðinn átti áttræðisafmæli frú Þórunn Vig- 
fúsína Beck, sem búsett er hér í borginni; hún var fædd að Litlu 
Breiðuvík í Reyðarfirði 29. júní árið 1870. Foreldrar hennar voru 
kunn sæmdarhjón austur þar, 
Vigfús Eiríksson og Valgerður 
Þórólfsdóttir; hún er ekkja eftir 
Hans Kjartan Beck, og bjuggu 
þau hjón fyrst á Svínaskála- 
stekk. Frú Vigfúsína, eins og 
hún venjulegast er nefnd flutt- 
ist vestur um haf árið 1921 og 
hefir lengstum átt heima í Win- 
nipeg; hún á tvo mannvænlega 
og ágæta sonu, Dr. Richard 
Beck prófessor í Norðurlanda- 
málum og bókmentum við ríkis- 
háskólann í North Daköta, þjóð- 
kunnan fræðimann, og Jóhann, 
farmkvæmdarstjóra við Colum- 
bia Press Limited. 

Frú Vigfúsína ber aldurinn 
svo vel, að örðugt er að átta sig 
á að hún hafi náð þeirri áratölu, 
sem hér um getur; hún er höfð- 
ingleg ásýndum, háttprúð, en 
jafnan, ef svo ber undir, með spaugsyrði á vörum; hún hefir ósegjan- 
legt yndi af lestri góðra bóka, en á nú á seinni árum örðugt með 
slíkt vegna sjóndepru; hún er frábærlega vinföst kona og óbrigðul 
hugðarmálum sínum. E. P. J. 





A Letter From Norway 

The Lutheran Women’s League, 

In Convention at Lundar, Manitoba, September, 1950. 

Dear Friends: 

Little did I think, when I was with you a year ago, travelling 
on the S. S. Keenora from Selkirk to Hekla in order to attend our 
annual convention there, that in so short a time I would be travel- 
ling on the ocean liner, Empress of Canada, spending seven days 
on the Atlantic ocean, then seven days in London and two days on 
the North Sea on my way to Olso, Norway. It is still so surprising, 
almost unbelievable, to me. 

I have béen in Oslo now for four months and nine days and 
have learned to like it very much. The climate is very moderate, 
never extremely hot nor extremely cold, and it is so calm. In 
spring and summer Oslo is a very pretty city with its large trees, 
blooming bushes and variety of flowers, with its picturesque fjords 
and mountain scenery. It is also a very interesting city, but so far 
I have not had opportunity to see all the spots of historic and 
cultural interest, but hope to do so during my three and one-half 
years of service here. 

The Norwegian people are very friendly and congenial. We 
Canadian girls are, however, disappointed in one respect, namely 
that the Norwegians are so anxious to practise talking English that 
we do not get a chance to speak Norwegian! We are learning to 
read and understand it, though, just for the sake of interest, not 
that we have to learn it. 

I am very comfortable here in a nice apartment with other 
Canadian girls. I like my work and find it very interesting. I am in 
good health. All these are things I am most thankful for. 

It is tragic hearing of the extremities in which the people of 
Manitoba, especially Winnipeg, find themselves through the terrible 
flood conditions. It is a matter of concern even here in Oslo, where 
the newspapers have carried pictures and articles about the floods, 
We also get airmail bulletins in the office from Ottawa, which 
have kept us up-to-date on the flood news. The latest records 
state that the flood is starting to recede, even if slowly, and I hope 



20 


ÁRDÍ S 


it continues. The repair work is going to be a long and strenuous 
process. 

I am going to miss your convention, I have attended and 
enjoyed so many of them, but I will be with you in thought, wishing 
you a pleasant and successful convention in every way. May God 
guide you in all your undertakings and decisions in connection 
with your good work. 

With all good wishes to the many members whom I know, 
and to the League as a whole, I am, 

Yours sincerely, 

LILJA GUTTORMSSON 


A Tribute 

We take pleasure in inserting a picture of Mrs. Bjorg Violet 
Isfeld in this number of Ardis. Her reputation as a conscientious and 
capable piano teacher has been well known for years throughout 
this city. She was president of the Winnipeg Teachers Association 
for two years and in that time introduced many new ideas and 



Mrs. Bjorg Violet Isfeld 


innovations in their musical ac- 
tivities. This last April she was 
elected president of the Manitoba 
Registered Music Teachers Assoc- 
iation, where we know she will 
prove of great service through her 
executive ability. 

She has at all times given of her 
best, not only in musical circles 
but also in church and other or- 
ganizations. Her sincerity of pur- 
pose, her unselfish service to a 
cause and her friendly co- 
operation has endeared her to her 
many friends and associates. 

Ardis compliments her on her 
steady progress in her chosen field 
of work and wishes her continued 
success. 

B.H. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 21 

ÞJÓÐKUNN HJÓN EIGA GULLBRÚÐKAUP 



Dr. Rúnólfur og frú Ingunn Marteinsson 


Á föstudaginn þann 30. júní s.l. áttu þau Dr. Rúnólfur og frú 
Ingunn Marteinsson hálfrar aldar hjónabandsafmæli og var þess 
minst á heimili dóttur þeirra og tengdasonar, Dr. og Mrs. Payne, 
í bænum Ninette hér í fylkinu. Þau hjón hafa komið mikið við sögu 
íslenzkra mannfélagssamtaka vestan hafs, og njóta hvarvetna virð- 
ingar og trausts samferðamanna sinna. 



BETEL — HOME AND STAFF HOUSE 









Dagur á Betel 

Eftir Mrs. ÁGÚSTU TALLMAN 

Þetta er fimtudagsmorgun, bjartur og fagur. Við drögum upp 
gluggatjöldin. Sólin speglar sig í vatninu og sendir ylríka geisla sína 
á elliheimilið á vatnsbakkanum. Hvílík dýrðarsýn fyrir þá sem 
sjónina hafa! —Vökukonan fer nú að hvíla sig, verk hennar á 
kvöldin hefst með því að hún færir öllu vistfólki, kalda eða heita 
mjólk eftir því sem það óskar. Á nóttunni fer hún hljóðlega frá 
einu herbergi til annars að hlúa að þeim sem sjúkir eru; einnig 
lýtur hún inn til allra á tveggja kl. tíma fresti ef það skyldi þurfa 
einhvers með. 

Fólkið er nú að koma á fætur. Skuggabaldri gamla — sóma 
kettinum — er hleyft inn. Menn fara að gá til veðurs, það þarf 
að athuga frostmælirinn, og „Barometerið“ því margir af vist- 
mönnunum hafa verið sjómenn. Svo þeir verða að vita um veður 
útlit. 

Nú hringir borðbjallan til að kalla á fólk til morgun verðar. 
Kærkominn hljómur í eyrum þeirra sem snemma fóru á fætur. 
Allar máltíðir og annað er reglubundið og á sama tíma alla daga. 

Nokkru síðar er aftur hringt klukku sem kallar til lesturs. 
Húslestur er lesinn sálmar sungnir og að endingu lesið sameiginlega 
Faðir vor. — Það sem fram fer í setustofunni heyrist nú um alla 
bygginguna gegnum há-talaranna sem herra Halldór Sigurðson 
gaf heimilinu síðastliðinn vetur. Er það mikil blessun fyrir þá 
sem ekki komast ofan í lestrar salinn. 

Að lestri afloknum fá allir fyrirmiðdags kaffi: Nú byrjar 
athafnalíf dagsins fyrir alvöru, þeir sem hraustari eru hjálpa hinum 
lasnari t.d. með að skreppa í búð til að kaupa eitthvað smávegis. 
Starfsfólkið fer nú að vinna af kappi hver við sína vinnu. 

Frá eldhúsinu leggur angandi matarilm því nú líður að mið- 
dagsverðartíma. Klukkan hringir — allir setjast til borðs — borð- 
bæn er lesin á íslenzku. Að máltíðinni lokinni leggjast allir til 
hvíldar fyrir tveggja tíma bil. Þegar komið er á fætur er drukkið 
eftirmiðdags kaffi. Fólk spyr hvert annað hvert presturinn hafi 
komið. Já séra Sigurður Ólafsson prestur Selkirksafnaðar, er kom- 
inn til að flytja guðsþjónustu og eiga svo tal við fólkið meðan tími 



24 


ÁRDÍS 


gefst. Hann kemur einusinni í hverri viku síðan prestlaust varð 
á Gimli. Komur hans á þetta heimili færa öllum sem hér eiga 
heima mikla blessun, og skilja við þá styrkari og öruggari. — Nú 
líður síðari hluti dagsins, máske nokkrir gestir séu komnir að 
sjá sína, ef til vill eru sumir þeirra komnir langt að. Slíkar heim- 
sóknir lifa lengi í endurminningunni. 

Mikil eftirvænting er ætíð þegar von er á heimsókn frá Kvenn- 
félögum. Konurnar koma þá með kaffi og sælgæti — Svo er sungið 
og lesið upp og skemt sér sem best. Oft færa konurnar gjafir 
stofnuninni eða einstaklingum. 

Nú líður að kvöldmatartíma — enn er sest að borðum. Eftir 
máltíðina safnast fólk saman í setustofunni á miðloftinu, og Jónas 
Björnsson, vinnumaður heimilisins les sögur upphátt til mikillar 
gleði fyrir alla. — Jónas lokar bókinni — hver og einn fer til her- 
bergis síns. Allir sem vilja fá heita mjólk undir svefnin. 

Við göngum hjá herbergisdyrunum og heyrum tvær elskulegar 
konur syngja Islenzkan kvöldsálm — og lesa kvöldbæn segja svo 
„Guð gefi þér góða nótt.“ 

Húsið er hljótt — alt hljóðskraf er hætt og vissulega umvefur 
friður Guðs gamalmenna heimilið Betel. 

☆ ☆ ☆ ☆ 

Ef einhver annar hefSi skrifaS ofaskráSa grein, hefSi ekki veriS fariS 
framhjá því hve mikin þátt aS húsmóSurin á Betel á í því aS gera hvern dag 
gleiSríkann. Má þaS meS sanni segja um Mrs. Tallman, ekki síSur en fyrir- 
rennara hennar. —Kitst. 


„Nú veit ég að ellin er engum köld 

sem eygir hugsjónalönd 

því þar á æskan og vorið völd 

þar verður hver sælustund þúsund föld 

og andinn á engin bönd“. 



Heimsókn ó Borg 

Eftir LAUGU GEIR 

Það var einn virkan dag að ég heimsótti elliheimilið Borg á 
Mountain. Þegar ég hafði komist inn úr stóru dyrunum stanzaði 
ég snöggt. Hvar mátti ég stíga? Alt var svo hreint og fágað eins 
og aldrei hefði neinn stígið á gólfið. Datt mér í hug að alt heimilis- 
fólkið hefði flutt í burtu. Nei ekki hann Helgi með hamarinn. Hann 
er ætíð að finna á fyrsta gólfi með hamar eða sög í hendi. Hann 
gerir við alt sem aflaga fer, og honum er það að þakka að altaf 
er hlítt á Borg „Þó vetrar geisi stormur stríður“. Hann er maður 
sem hjálpar til með rúllupylsur. Það veit ég því um jólin heyrði 
ég matreiðslukonuna skipa honum að sitja á einhverju fargi sem 
hún hafði sett á pylsu sem honum var ættluð, en fargið var of 
létt sagði hún. Hann þver neitaði að gera þetta, sagði að sér 
væri ekki til setu boðið ! — Þannig var það nú, því hann og 
Sveinn vóru í mestu önnum við að smíða hillur. 

Ég hafði mig inn í skirfstofu þar sem forstöðukonan sat við 
skriftir og gerði reinkingsskap yfir ráðsmensku sinni. — „Hvernig 
gengur það nú Gunna mín“ segji ég „Ó bærilega, nokkrir eru með 
kvef svo ég þarf að gæta þeira á nóttunni“. „Þarft þú aldrei að 
sofa?“ spurði ég. „Ó jú“, segir hún „við Ólína reynum að vitja 
um alla að minsta kosti einusinni að nóttunni." Ólína Pálson er 
aðstoðar forstöðukona, þessar konur, í hvítu búningunum sínum 
minna mig á vermdar-engla sem vaka yfir velferð annara. 


26 


ÁRDÍS 


Guðrún bauð mér að lítast um hvar sem mér sýndist, svo ég 
fór í stóru stofuna á öðru gólfi sem er borð og setustofa í einu lagi 
og rúmar um hundrað manns. Báran hefir gefið bláa stóla, í 
samræmi við nafn sitt, borð og legubekki í minningu um Johannes 
Jónasson sem stundaði læknisstörf á frumbýlings árunum. A 
veggnum er listaverk eftir Emil Walters. 

Hér sátu nokkrar konur, sumar að prjóna aðrar að lesa, allar 
svo vel búnar að ég hélt þetta væri einhver tillidagur. — Nei, þær 
sögðu það væri engin hátíð, þær væru svona búnar hversdagslega. 
Ég hafði orð á því við Jóhönnu hvað hárið hennar væri fallegt. 
„Ekki er það mér að þakka“ segir hún „Blessuð Ólína sér um að 
þvo á okkur hárið og hjálpa þeim sem ekki geta greitt sér“. „En 
Pálína hefur farið í snirtistofu" segi ég „lokkarnir hennar gráu 
sýna það“. „Já“, segir hún „ég fékk stúlku til að koma að gefa mér 
Tony wave“ (Pálína Thorðarson, frá Upham, var áður yfirsetukona 
í þessari bygð og mörgum kunn.) „Ertu að halda þér til fyrir ein- 
hverjum karlinum hérna“ sagði ég. „Kann vera“, svarar hún 
kankvís. „Bara að þú værir ekki altaf að flækjast hér“. 

Ég spyr Þuríði hvert hún viti hver hann sé „Líklega sá sem 
á nýja bílinn“, segir hún. „Allar kepptumst við að komast í framsæt- 
ið, en það verður líklega hún Begga matreiðslukona, allir hafa matar 
ást á henni.“ (Kristbjörg Ásmundson matreiðslukona.) 

Svo berst talið að því hve gaman var á öskudaginn þegar allir 
karlar voru látnir bera ösku — annan eins öskudag höfðu þær 
ekki lifað síðan á íslandi — líka var minnst á hve skemtilegt hefði 
verið á íllviðrisdögum í vetur að hlusta á Björn og Guðríði Thor- 
finnson — þarna kom Björn með bók í hendi, honum tekst svo 
snildarlega að skemta fólkinu — auk kvæða kann hann svo mörg 
sönglög, hann les manna best og segir svo vel sögur að unun er 
á að hlusta. — 

Ég spyr eftir Bjarna og er sagt að um þetta leyti sé hann 
að finna í eldhúsinu, þar sé hann að þurka diska. — Svo hitti ég 
Bjarna. Hann var búinn að þurka upp. „En hvað þú ert orðin 
spik feitur“ segi ég. — Samsinnir hann það og segist aldrei hafa 
átt eins gott á ævi sinni.“ Nú kemur Siggi með póstinn. Honum 
var gefin taska í jólagjöf til að bera póstinn í. Mér þykir vænt 
um að Siggi er á Borg. Hann er uppáhald allra í byggðinni. Siggi 
Johnson á engin náin skyldmenni, en prúðmenni eins og hann á 
alla að. Það er tilhlakk þegar hann útbýtir póstinum á Borg. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 27 

Ég vitja Kristínar Halldórson, elstu konunnar á heimilinu, 96 
ára. Heyrn og sjón hafa sljófgast en hugsunin er skír er fylgist 
með öllu sem er að gerast í heiminum. „Viltu ekki gefa mér fallega 
rúmið og kommóðuna þína Kristín mín“ segi ég. „Ég dáist að 
þessum ljósu húsmunum, og ábreiðuna tæki ég af rúminu ef 
þú sætir ekki á henni og gluggatjöldin líka“ hún hló að þessu. Ég 
sá að alt var í því samræmi að engu mátti hnupla svo hitt nyti 
sín og fór því út tómhent. 

Ég heimsótti Guðbjörgu Snæfeld, hafði hún dottið þann dag 
og var í rúminu, þegar ég spurði hana því hún hefði farið að detta 
svaraði hún „Ég er altaf að yngjast upp, svo ég hélt ég væri svo 
ung að ég gæti hlaupið.“ 

Þarna var Una móðir vinar míns Victor Sturlaugsonar, hefur 
hún ekki grátt hár á höfði sem mun stafa af því hve góð hún er. 
Hún er að tala við þýzku og frönsku konurnar sem eru nýkomnar. 
Þær eru að tala um blinda manninn sem misti móður sína í 
brunanum í Walhalla og fær nú skjól á Borg. — Aðalheiður er að 
lesa. Snirtileg er hún eins og þegar ég sá hana fyrst. 

Ég klifra uppá þriðja gólf í sauma herbergið — tveir stórir 
gluggar til norðurs og vesturs gefa gott útsýni. Þarna hitti ég 
tvær systur séra Jóhanns Bjarnasonar — Thorbjörgu Eyjólfson 
og Ósk Johnson. Þar er Singer saumamaskína knúð af rafurmagni, 
þar eru eikar ruggustólar sem einusinni voru á sjúkrahúsi í 
Grafton — endurnýaðir sem væru þeir rétt komnir úr versluninni. 

Á sama gólfi er bókahlaðan þar eru gluggar í suður og austur 
sem gefa útsýni um alla bygðina. Þar hitti ég Jón Bjarnason sem 
er bókavörður og krónprins Borgarbúa. Þar er mikið af ágætum 
bókum enskum og íslenzkum og Jón segir að meira muni koma. 
„Báran sér um það“ segir hann „Það er margt sem berst með 
Bárunni“ — allar bækurnar hefir Jón skrásett. 

Nú á ég eftir að hitta Mrs. Holm í þvottaherberginu á neðsta 
gólfi. „Hér er ekki vatns-skol á gólfinu“ segi ég „nei“ segir hún 
„ekki með þessum vélum.“ Svo sýnir hún mér hvernig þær gleypa 
í sig þvottinn og spýta honum svo út hreinum og næstum þurrum. 
Þá tekur Mrs. Holm stóra straujárnið og gerir meistaraverk á 
hverri flík, — þetta er sýnishorn af því hvernig daglega vinnan 
gengur. 

Þó allir dagar séu góðir á Borg er þó sunnudagurinn bestur. 



28 


ÁRDÍS 


Einn sunnudagur í mánuði ber af öðrum því þá er haldið upp á 
afmæli þeirra sem afmæli eiga í þeim mánuði af félagi sem 
nefnist „Pioneer’s Daughters.“ — Eftir morgunmat býr fólk sig 
til messunnar. Svo kemur blessaður presturinn séra Egill Fáfnis. 
Hann kemur líka oft á vikudögum og með honum er ætíð hans 
vinsæla og góða kona og yndæla tengdamóðir hans Guðbjörg 
Freeman, sem vill gleðja alla sem bágt eiga. Engin túlkar betur 
tilfinningar gamla fólksins en presturinn okkar; einusinni talaði 
hann um „andlitin" og lýsti því hvernig æskusvipurinn hverfi 
en önnur fegurð komi í staðinn, tign, tign og fegurð í svip þeirra 
sem lifðu vel. „Því“ sagði hann „í sál þinni er meistarinn sem 
myndina heggur í andlit þér.“ Þeir sem ekki heyra vel koma til 
messunnar til að sjá presthjónin og svo sýngur presturinn undur 
vel og konan hans spilar undir. 

Eftir miðdaginn þann dag herja dætur frumherjanna á borgina. 
Þær koma hlaðnar vistum — meðal annars hafa þær afmæliskökur 
og annað góðgæti. Flest afmælisbörnin hafa gesti þann dag, borðin 
eru skreytt og hlaðin. Séra Egill talar til afmælisbarnanna. Fólk 
skemtir sér með samtali og dáist að afmælisgjöfunum. Svo byrjar 
presturinn að syngja og allir sem geta taka undir með honum. 
Svo fara gestir heim og þreyttu en glöðu Borgar-börnin hvíla sig. 

Við í Dakota erum öll stolt af Borg. Áður vildu allir vera 
ungir, nú vilja allir verða nógu gamlir til að komast á Borg. Þar 
er svo heimilislegt, er það mikið að þakka forstöðukonunni, 
Guðrúnu Olgeirson, og öðru starfsfólki heimilisins þar eru nú 
23 íbúar. — Guðrún vill ekki tileinka sér heiðurinn af því hvað 
vel gengur. „Bæði félög og einstaklingar hafa sínt frábæra hjálp- 
semi og gefið gjafir sem hvorki verða taldar né fullþakkaðar.“ 

Þeir sem unnið hafa í nefndinni eru: Forsetinn Freeman 
Einarson; Alvin Melsted, Gardar; Victor Sturlaugsson, Langdon; 
Einar Einarson, Hallson; Joe Peterson, Cavalier; G. J. Jónasson, 
Eyford; Alli Magnússon, Milton; og séra Egill Fáfnis. Hafa þeir allir 
lagt fram tíma og krafta í þarfir heimilisins. 

Þessi Borg byrgir í skjóli sínu þá sem lasleiki og elli lamar. 
Hún er bygð á bjargi kærleikans. Hún felur í sér það helgasta sem 
við eigum, í flestum herbergjum eru minningagjafir sem fylgir 
nafn þess sem horfin er. — Leo Tolstoy segir: „Þar sem kærleikur- 
inn er þar er Guð.“ Mun hann þá ekki vera á Borg og blessa þá 
sem þar búa og starfa. 



Impressions of lceland 



In July of 1947 my husband, three of our children all in their 
’teens and myself had the rare privilege of visiting Iceland for 
one year. We travelled by plane, flying over Canada to Gander, 
Newfoundland, from where we 
took off across the Atlantic at 
midnight. Flying holds no par- 
ticular thrill for me at anytime 
except as a quick, convenient 
way of traveling. I remember 
experiencing a feeling of tension 
and anxiety knowing that there 
was nothing below us but the 
vast ocean. I needed only to look 
at my sixteen year old son to 
gain reassurance, for he was 
perfectly relaxed and enjoying 
every minute! We landed on the 
Keflavik airport at about 9 
o’clock the next morning on a 
bright and beautiful day. The 
happy realization came to us 
that this was one of the impor- 
tant spots in the world; a step- 
ping stone between two great 
continents. Iceland, the land of 
ice and fire, northern lights and 
Lilia Eylands midnight sun; of low green 

valleys and snow capped moun- 
tain peaks. The land which thru the centuries has bred, nourished 
and blessed a favored race. The land of our forefathers. 


I will not take time to describe the country or its people but 
would like to tell you a little about its music and art. What, then 
has this small nation of 150,000 population, away by itself in the 
North Atlantic and touching the Arctic Circle to offer musically 
speaking? We had not spent half a day in Reykjavik when we had 
our first introduction to their beautiful choral singing. As soon 





ÁRDÍ S 


as we had refreshed ourselves at the hotel, we were whisked by 
taxi to the Cathedral of the city where a special service was taking 
place in honor of a group of people from Norway. There we heard 
the Cathedral Choir of not many but good voices, for the first time. 
We were immediately impressed and thrilled. Later we were to 
hear many more including the choirs in our own parish. We never 
ceased to marvel at their clarity of tone and perfect blending of 
voices. Particularly did we notice the fine male voices, especially 
the high, clear tenors. They were everywhere. If you travel in 
Iceland by bus, be it a long or short ride, someone will invariably 
strike up a song and is joined by nearly every passenger. Almost 
without exoeption, one or two lovely clear tenors will soar above 
the rest. At this time I cannot refrain from telling you a little about 
our home at Útskálar where we lived. It was the residence of the 
pastor with whom we exchanged, and close by it was one of the 
four churches of the parish. As is customary in Iceland the pastor 
in the rural communities farms. This farm was rented to a neighbor 
— the house and the garage being the limit of our domain. It used 
to annoy us at first to be awakened at 6:30 every morning by the 
sputtering and wheezing of the jeep, as Torfi — that was the 
renters name — drove up the hill and past the house to the dairy 
barn near by. But our annoyance never lasted long. Torfi always 
sang — even on the darkest, windiest mornings, and when we heard 
his beautiful clear voice which was wholly untrained, we not only 
forgave him the disturbance but strained our ears to hear more. 
I will never hear “Þú Bláfjalla Geimur” without thinking of Torfi. 
As I have said this quality of voice, seemed common among the 
men. Our theory of explanation is the outdoor life and the 
atmospheric conditions. The latter is not peculiar to Iceland alone 
but to other northern countries. Its chief characteristics being 
unusual purity and clarity of vision. In addition to this it may be 
stated that the people as a whole are lovers of vocal music and 
have practiced it thru the centuries by the singing of rhymes and 
ballads. 

The most noted choir in Iceland is the male voice choir of 
Reykjavik. Many of you heard it here in Winnipeg on the Celebrity 
Series in 1946. We had the good fortune to hear it in concert twice 
while there. Its conductor is Sigurdur Thordarson who is also one 
of Iceland’s well known composers of today. Only in this last year 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 31 

has Iceland’s first symphony orchestra been organized. Until 
now there has not been a sufficient number of well trained players, 
nor have they been able to devote much time to it. On this last 
December 8th they played their first concert. On the program 
were: Mendelssohn’s Fingall’s Cave Overture; Chopin’s Concerto 
in E Major; and Haydn’s Opus No. 94. The conductor is Dr. Páll 
Isólfsson a leading musician as composer, conductor and teacher. 
He directs the Cathedral Choir. I will mention a few outstanding 
musicians from the past and present. Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 
who studied in Scotland, Denmark and Germany. He composed 
many vocal solos and compiled a collection of Folk Songs. His 
Hymn of Praise which is Iceland’s national anthem is one of his 
best known. 

Bjarni Thorsteinsson and Sigfús Einarsson both compiled hymn 
books, the former’s being most widely in use in the churches. 
Sigfús Einarsson also composed many beautiful songs, one of his 
most popular ones being the “Dreamland” (Draumalandið). 

Jonas Helgason may be named as one of the pioneers in the 
field of music. He composed a number of songs and compiled books 
of songs of other countries. 

Björgvin Gudmundsson spent some years in Canada and later 
studied at the Royal Academy in England. He is now in Akureyri, 
Iceland where we met him, engaged in teaching and composing. 
There are many more and time does not permit me to name them 
all, however my report would be most incomplete were I to leave 
out Iceland’s most beloved composer of recent times, whose 
complete works are only recently published. He is Dr. Sigvaldi 
Kaldalóns who died in 1946. He was a successful medical practitioner 
but devoted all his spare time to music. Undoubtedly he leaves 
a larger number of compositions than any Icelandic composer 
up to this time. Many of them are solos with lovely accompani- 
ments. He took his themes for his compositions from the barren 
landscape of his community, from the hurricanes and the surf on 
the seashore. He stilled his harp to every passing emotion and to 
every inspiration of the moment. He found sweet or sorrowful 
melodies everywhere; in flowers, the seasons, the voices of nature 
and the lives of his fellowmen; their sorrows and their triumphs. 
His music reflects the moods, hopes and aspirations of his nation 
for a thousand years. 



32 


ÁRDIS 


Icelandic solo voices have only in recent years come to the 
fore-front. Not that the voices did not exist but because of the high 
cost of training which necessitated study abroad. Now Iceland has 
its own “tónlistarskóli” — or School of Music — where most of 
the musicians of today acquire the fundamentals in their particular 
]ine of interest and then finish abroad usually in Europe. Some of 
the better known soloists of today are the two who sang here with 
the Male Voice Choir of Reykjavik; Gudmundur Jonsson, baritone, 
and Stefán íslandi, tenor, also Petur Jonsson, Eggert Stefansson, 
Elsa Sigfúss and Maria Markan. The last named toured England, 
Denmark, Germany and Australia before she came to America 
where she became a member of the Metropolitan Opera Co. in New 
York. 

The Icelandic people as a race have always been considered 
serious minded, stoic and reserved. We found this to be true, but 
once their friendship is gained it will last for life. Their hospitality 
is such as one has never known. Their music appears to be rather 
of the sad and melancholy type. We must understand that this 
reflects the spirit of the people and their struggle thru a thousand 
years; their poverty, loneliness, isolation and political and 
economical oppression. The recent composers however manifest a 
more cheerful spirit, this again reflecting a new day of liberty 
and progress which has dawned upon the nation. 

While sculpture and pictorial art are comparatively new, I 
might mention briefly first other forms of art which have for 
centuries given expression to their esthetic sense. The first is 
wood carving. One needs only to browse thru Reykjavik’s museum 
to realize that this dates back as far as the settlement of the 
island. There one sees countless articles such as tureens called 
“askar” and used in ancient times before china and glass; knitting 
boxes, shelves, chests and church altars and pulpits carved in 
exquisite designs; some of it on cheap coarse wood indicative of 
the dearth of good material; also on whale bone, and animal horns. 
The most noted wood carver of the present day is Rikhardur 
Jonsson. We saw many of his carvings and I would like to tell 
you about one of them because it was different from any other 
I’d ever seen. It was a table lamp in a friend’s home. The wood was 
Icelandic birch which looks much like our own in color but differs 
in texture, being very hard due to its slow growth — and battle 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 33 

with the elements. As it ages it takes on the appearance of old 
ivory. The lamp was carved in the form of a tree, its sturdy, but 
narrow trunk as the base. Each little crooked twig — even with its 
knot carved to look very natural. But the part that caught my eye 
was the little carved sparrow perching on a limb with its head 
cocked as though ready to take flight. A lovely piece of work. One 
of Rikhardur Jonsson’s apprentices, Gudmundur Kristjansson has 
now become well known, his work being in great demand. We 
acquired two of his carvings as gifts, a book shelf and a jewel case. 

Another form of art though unfortunately fast waning is that 
of the silver-smiths. They fashion with painstaking care the delicate 
filigree jewelry; broaches, bracelets, pendants and earrings. This is 
slow, tedious work requiring a magnifying glass, a burning flame 
to melt the silver as they work — and tweezers of countless sizes 
with which to handle and shape the metal. Each craftsman if 
versatile and clever can originate innumerable designs. The metal is 
always silver but sometimes gold plated. 

If I were to go ön and describe the ceramics, needlework, 
weaving etc., I suppose I could fill pages, but I will go on and tell 
you a bit about the other forms of art. 

Pictorial art is still in infancy, being little known until after 
the turn of the century. As I have mentioned previously, isolation, 
toil and impoverishment lent little impetus to the finer arts. Such 
conditions restrict the development of a nation’s inherent artistic 
ability. Consequently the verbal art, especially of traditional verse 
and lore had been the outstanding art of these isolated people. 
Poetry flourished and Iceland has through the ages given birth 
to many distinguished poets. During our first week in Reykjavik 
and always on our subsequent visits there, as well as in other towns 
on the island we were amazed at the number of book stores. They 
seemed to be on every other street corner. Not only were they 
filled with books by native authors but also with translations, par- 
ticularly American and British. It is noteworthy that in proportion 
to its population of 150,000 they annually publish more books than 
any other nation. Literature flourishes abundantly in this old 
land of the sagas. But if we were impressed by the number of 
books we were equally if not more so impressed by the paintings 
which adorned the walls of almost every home we entered. In fact, 
no home however humble is complete without its oil paintings 



34 


ÁRDÍS 


of Icelandic scenery. Iceland is a painter’s paradise full of beauty 
with its purity of atmosphere and great variety of color and form. 
The glaciers, the volcanoes, the beautiful fjörds and valleys, the 
barren lava and thunderous waterfalls entrance the artists. Often 
did we see them with their easels and brushes squatting on a lonely 
spot along the highways, capturing on their canvas the beauty of 
a distant scene. Among the accepted leaders are: Asgrimur Jonsson 
and Johannes S. Kjarval. The younger ones: Jon Thorleifson, 
Gunnlaugur Blondal, Magnus Arnason and his wife Barbara 
Morrow. We were fortunate in being able to see an exhibit by these 
last two. The paintings were beautiful and the prices exorbitant. 
Johannes Kjarval is the most popular and his paintings sell at 
fabulous prices. In passing I might mention an artist of Icelandic 
descent in America of whom we are justly proud. He is Emile 
Walters who is well known for his landscape paintings and whose 
art has been exhibited in several large cities both in Canada and 
the U.S. At the present time one of his best known paintings 
“The Harp of the Valkyries” is on exhibit in the Art Gallery of 
Glasgow, Scotland — and has elicited much admiration. It has been 
praised in such papers as The Scotsman, The Evening News, and 
The London Times. 

In sculpture, Einar Jónsson is generally hailed as a master. 
His works are found in several European countries as well as in 
the U.S. and Canada; but almost all of them are collected in the 
museum which the Icelandic state erected to house his works in 
Reykjavik. His works are the creations of his own poetical ideas, 
akin to the old poets and skalds. Deeply influenced by Icelandic 
nature, all his work bears the impress of it. They are ideas that 
filled his mind and sought an outlet in forms and shapes. 

Before I close I am going to tell you a little about our home 
while in Iceland. We were located on the south west peninsula, 
in a small town called Gardi — of about 350 inhabitants. It is about 
35 miles from Reykjavik and only 5 miles from one of the world’s 
largest airports — at Keflavik — built by the Americans during 
the war. The town is scattered and built on the sea-shore. It is 
lit by electricity and even has mail delivery. It has a modern 
community hall and a new school which our 15 year old 
daughter attended. It had a good gymnasium, shower baths and 
was very clean. The children were required to leave their shoes 


Ársrit Bandalags luterskra kvenna 35 

in an outer hall and wear soft slippers in the school rooms. At 
first Lilia found her school work difficult since the teaching was of 
course conducted in the Icelandic and her knowledge of the 
language almost nil. I remember one day when she came home 
feeling very discouraged. “Mother,” she said, “I’m supposed to 
translate Danish into Icelandic and I don’t know either one!” The 
two older children 16 and 19 years of age attended a boarding 
school some distance away, at Laugarvatn, coming home only for 
Christmas and Easter. They too found it hard but were so interested 
in this new experience that they never even suggested giving it up. 
Their school was a modern building situated under a Mountain and 
overlooking a lake. It had a large gymnasium, a green tile walled, 
indoor swimming pool and steam and shower baths. There were 
girls’ and boys’ dormitories and the students were from all over 
Iceland, many of them from Reykjavik whose parents thought the 
country environment better for them than the hubub surrounding 
the city schools. Our children surprised us and learned the language 
quickly. By Christmas they conversed freely. They formed friend- 
ships with a host of young people with whom they now correspond 
in Icelandic — though in turn they sometimes receive replies in 
English since that is a required subject in the schools there. 

Our home (Utskálar) was situated on the top of a hill in the 
middle of the town. The house is about 70 years old, strong and 
sturdy, having weathered many a gale. Not far from the house was 
a fresh water pond, usually graced by a flock of wild swans 
swimming about. Only for a short time during the winter did the 
pond freeze sufficiently to make skating possible. The coldest day 
while we were there registered 20° Fahrenheit. 

Our parish consisted of four churches one of them, the 
Hvalsnes Church holding particular interest because it was the 
j first parish served by Hallgrimur Petursson, Iceland’s most 
renowned religious poet. It is a small country Church situated on 
the west coast of the Reykjanes Peninsula, near a fishing village 
called Sandgerði. This parish is first mentioned in Church annals 
in the year 1200, so it is over seven hundred years old. In 1370 a 
Church in this location was dedicated which was served until 1811 
when the parish was divided, forming the parishes of Kalfatjörn 
and Utskálar—Hvalsnes being a part of the latter. The present 
Church there was erected in 1887, built of hewn rock with an 


ÁRDIS 


iron roof and a tower. It stands near an ancient cemetery enclosed 
within a stone wall. This cemetery stands on a higher level than 
the surrounding ground. Upon inquiry I was told that in ancient 
times the Churches were always situated in the middle of the burial 
ground and being built of sod they had to be replaced frequently. 
When they were razed the sod was simply levelled over the 
churchyard and throughout the centuries this raised the level of 
the ground. Within this enclosure are buried some of the four 
children of Hallgrimur Petursson who died in infancy, though 
it is not certain that they were all interred there. On every visit 
to this Church we felt that we were treading on hallowed ground. 
Here we were tracing the footsteps of the sainted poet whose 
memory will be revered as long as Iceland exists. This was his first 
Church—which he served for seven years, from 1644 to 1651. He 
came there as an ordained minister at the age of thirty, having spent 
four previous years on the peninsula as a laborer. 

Hallgrimur Petursson was born in 1614 in northern Iceland. 
His father Petur Gudmundsson was a close relative of Bishop 
Gudbrandur of Hólar, and was employed as sexton of the Cathedral 
there. There Hallgrimur received his elementary schooling. But at 
the early age of 13 he went to Denmark where he became an 
apprentice to a blacksmith. At this time Brynjólfur Sveinsson, 
later bishop of Skálholt was studying at the University of Copen- 
hagen. He found Hallgrimur, and realizing that he was unhappy in 
his surroundings as well as recognizing his talents and ability, he 
took him in his care, entering him in Our Lady’s College, one of 
the best schools in the city. There he remained for four years. 
Just before the completion of his senior year his attention was 
turned to other channels. In the year 1627 a Turkish pirate ship 
had come to the Westman Islands south of Iceland. They bumed, 
plundered and killed then took captive between three and four 
hundred people and sold them into slavery in Algiers. After ten 
years of servitude and misery — thirty eight survivors were ran- 
somed by the Danish Crown and brought back to Copenhagen. Many 
of them had renounced their faith, and they did not understand 
the Danish language. In order to restore their faith to them in 
their Icelandic language, Hallgrimur was appointed as their tutor. 
Among this group was a woman by the name of Gudriður 
Simonardóttir, then about 38 years old or sixteen years older than 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 37 

Hallgrimur. She must have been a woman of outstanding beauty 
since the highest ransom was asked for her. Gudriður had been 
married before being captivated, and as far as they knew her 
husband was still living in Iceland. Hallgrimur fell in love with 
this woman and decided to go back to Iceland with her and the 
other captives the following spring. 

Shortly after their arrival in Iceland and finding that her 
husband was dead, Hallgrimur and Gudriður were married. Her 
childhood faith was not easily restored to her, and her Moham- 
medan leanings caused Hallgrimur grief and vexation throughout 
their married life. For the next few years they lived in dire poverty, 
Hallgrimur hiring out as laborer to farmers in the vicinity of 
Reykjavik. At this time the parish of Hvalsnes was vacant. There 
was dearth of clergymen and besides, this poor parish was having 
trouble through some of its leaders who opposed the Church. 
Hallgrimur was advised by his friends to apply for the parish, 
and acting on this advice he went to Skálholt where Brynjolfur 
Sveinsson was now Bishop — asking to be ordained to the ministry. 
He was received cordially and his wish was granted. The bishop 
fitted him with garments as he would need and gave him a horse, 
then sent him back to his charge at Hvalsnes. This was in 1644. 
His reception at Hvalsnes was not a friendly one. The leaders 
considered it an insult to receive this common, poverty stricken 
laborer as their minister. The seven years which Hallgrimur and 
his wife spent there were years of hardship, poverty and persecu- 
tion. He was frequently humiliated and embarrassed by his 
parishioners. These adversities however only strengthened his 
resolve to remain faithful and courageous in the administration of 
his pastoral duty. 

It must be remembered that the social conditions and habits of 
life in Hallgrimur Petursson’s age were totally different from what 
they are today. Having lived in the parish for a year I am in 
position to say that the people are friendly and co-operative — 
and that they love and respect their minister. Hallgrimur became 
known as a gifted poet, and for his intellectual and spiritual 
qualities. He helped to dispel the superstitions and witchcraft so 
rampant. in Iceland during the seventeenth century. Anxious to 
reach and influence the illiterate masses, he applied his poetry to 
the Scriptures. These would be memorized because the Icelanders 



38 


ÁRDÍ S 


were fond of versified history of all kinds. After he left Hvalsnes 
in 1651 he took a charge at Saurbæ on the coast of Hvalfjörður. 
Here he spent the remaining years of his ministry in good financial 
circumstances and enjoying the esteem of his parishioners. -At the 
age of about 50 he became afflicted with the dreadful disease of 
leprosy, through which he lingered for ten years or until his death 
in 1674. It was during those years that he composed the immortal 
Passion Hymns. It is said that he made a vow to compose these 
hymns if he were delivered from his tormentors in the Hvalsnes 
parish. The Passion Hymns are 50 in number and tell the complete 
story of Christ’s passion. They are songs of praise and thanksgiving 
and sung to the beautiful chorals of the sixteenth century. 

An effort is being made in Iceland at the present time to collect 
sufficient funds to erect a Church at Saurbæ in his memory. 

I hope I have conveyed to you some impressions of my visit 
which may be of interest to you. We are grateful for having had 
the privilege of visiting Iceland, and to have learned to know how 
the people of the present day preserve and maintain the cultural 
traditions of their fathers. 

LILIA EYLANDS 


TO OUR MANY FRIENDS 

The Sunrise Lutheran Camp is fortunate in enjoying the active 
support of many well-wishers, shown in various ways. Donations 
of cash to the camp’s funds, gifts of needed articles and equipment 
or in voluntary contributions of time and valued services: all this 
proves a friendly interest in this project. 

The camp requires a yearly budget in order to operate effi- 
ciently and for required expansions. Contributions to this budget 
from those that have the cause of our youth at heart, would be 
welcomed at all times and may be forwarded to the Tresurer, Mrs. 
Anna Magnusson, Box 296, Selkirk, Man. 

S. O. Bjerring, 

Chairman of Board of Directors 





The Red River Flood of 1950 

So much has been written in papers and periodicals about this 
year’s great flood of the Red River Valley from Emerson to the 
city of Winnipeg, that we need not add words to it’s cause, 
description or to it’s results. 

The colossal destruction of property will in time be remedied 
and the valley will again become one of the many prosperous 
farming districts of our provinoe. Towns will recover their losses 
and Winnipeg regain it’s pre-flood appearance. All the strenuous 
days and nights of toil, the fears and heartaches will in time be 
only a memory. 

That which will be truly remembered with just pride, will be 
the magnificent spirit of the people involved, the immediate 
response to the call for voluntary service and the good-will of I 
civilians from near and far places. 

Winnipeg, appropriately called the “Gateway of the West” has, 
for it’s length of years, been noted for it’s tradition of friendliness 
and helpfulness, found in such generous measure throughout the 
western provinces. Now, this tradition belongs not only to our city 
and western provinces, but also to the east, to the south and from 
across the seas. Kindly messages and generous gifts have poured 
in from all directions since the first week of this devastating flood. 

Neighborliness and Christian fellowship have been amply 
exemplified in providing shelter, food and clothing to thousands, 
the victims of this major disaster. 

May we not believe that during this time of stress, the words 
of our Lord must have echoed in many a heart, “í was hungered and 
ye gave me meat, I was thirsty and ye gave me drink, 1 was a 
stranger and ye took me in. Verily I say unto you: Inasmuch as ye 
have done it unto one of the least of these my brethern, ye have done 
it unto me.” 


B.H. 


INGIBJÖRG GUÐMUNDSON 


I Á fremstu síðu Árdísar birtist kvæði eftir íslenzka konu, sem 
um langt skeið hefur dvalið fjarri íslendingum að hennar nánustu 
ástvinum undanteknum, fjarri þeim eftir því er landafræðin sýnir 
en hún hefur verið svo undur 
nálægt þeim í anda. Heimili 
hennar hefur í mörg ár verið á 
vesturströnd' Bandaríkjanna á 
ýmsum stöðum og nú síðast 1 
nokkur ár í Tuyunga, California. 
Hún gerði það fyrir beiðni mína 
að lofa mér að birta mynd af 
sér í Árdísi. 

Ingibjörg Jónsdóttir Guð- 
mundson er stórgáfuð merkis- 
kona. Hún var fædd 21. júlí 1875 
í Gaulverjabæ í Árnessýslu á ís- 
landi. Foreldrar hennar voru 
Jón Hannesson og Elín Pálsdótt- 
ir (dóttir séra Páls Ingimundar- 
sonar er þar var prestur í 40 ár). 
Hún er gift Bjarna Guðmunds- 
syni trésmið. Börn þeirra tíu að 
tölu lifa öll nema einn sonur, er 
Ingibjörg Guðmundson dó 23ja ára að aldri. Er sá stóri 

og mannvænlegi barnahópur 
dreifður meðal annara þjóða fólks í ýmsum stöðum Bandaríkjanna. 

Því miður brestur mig þekkingu til að skrifa um þessa konu 
eins og við ætti; enda gat hún þess í bréfi að hún vildi helzt aðeins 
að myndin og kvæðið yrði birt. Fundum okkar hefir aldrei borið 
saman en í nokkur ár höfum við haft bréfaskifti. Dáist ég í fjar- 
lægðinni að þeirri sál sem ég hef kynst í gegnum þau skrif. Dáist 
að þeirri innilegu trú á handleiðslu guðs sem þar á heima, dáist að 
þeirri ást sem þar býr til alls sem íslenzkt er og þeirri þrá að geta 
í fjarlægðinni orðið íslenzkum kirkjulegum félagsskap að liði. 

Ingibjörg Guðmundson, hefur fylgst með í fjarlægðinni, öllu 
starfi Bandalags Lúterskra Kvenna. Hún hefir verið hrifin af hug- 





42 


ÁRDIS 


sjón þess í sumarbúðastarfinu, minnumst við kvæðisins fagra 
„Reisið Steininn“, sem hún orti þegar sumarbúðirnar voru vígðar 
til starfs. Ég trúi því að bænir þessarar konu og margra annara fyr- 
ir því starfi muni leiða óendanlega blessun yfir það. Og nú á 
tuttugasta og fimmta afmæli Bandalagsins man hún eftir okkur og 
sendir úr fjarlægðinni hið fagra ljóð, sem birtist á öðrum stað í 
ritinu. 

Árdís og Bandalag Lúterskra Kvenna þakka tryggð og bænir 
þessarar góðu gáfuðu konu. Megi guðs blessun umvefja hana cg 
alla hennar ástvini. Megi starfsdagurinn ennþá verða langur, og 
þegar degi hallar megi dýrð kvöldsins verða dásamleg og friðarrík. 

Ingibjörg J. Ólajsson 



QUEEN MARY AT MARLBOROUGH HOUSE 


This informal picture of Her Majesty Queen Mary 
engaged on tapestry work in the gardens of Marl- 
borough House, has just recently been released. 




Kærkomnir gestir 

„Aldrei hefi ég þekkt konu, sem er eins mikill höfðingi í lund 
eins og frú Bentína Hallgrímsson“, sagði ein fornvinkona hennar frá 
Argyle við mig. Þau hjón voru annáluð fyrir gestrisni og höfðings- 
skap. Byggðarfólk laðaðist að 
heimili þeirra, það stóð þeim 
jafnan opið; það þótti og sjálf- 
sagt að utanbyggðar gestir 
dveldu á prestsetrinu. Börnin 
voru fimm og annríki mikið, en 
I gestir voru samt ávalt hjartan- 
lega velkomnir, og hversu ó- 
hentugur sem tíminn var, er þá 
bar að garði, var húsmóðirin 
jafn ljúf og broshýr í viðmóti. 

Á heimilinu var svo mikil gleði 
og þar ríkti svo yndislegt sam- 
ræmi, að öllum þótti gott að 
koma þangað, og þaðan fóru þeir 
endurnærðir á líkama og sál. 

Ég gat heldur ekki annað en 
dáðst að því, hve henni fórst alt 
heimilishaldið myndarlega úr 
hendi. Frú Bentína er gædd 
næmri fegurðartilfinningu; það var ekki einungis að máltíðirnar 
væru ljúffengar, heldur framreiddi hún þær svo fallega og smekk- 
lega að til fyrirmyndar var. Hún er gefin fyrir blóm og prýddi 
heimili sitt, bæði inni og úti, með fögrum blómum. Ég minnist 
hennar þegar ég sé trjágróður undir veggjum íslenzku kirknanna 
í Argyle; hún beitti sér fyrir ræktun hans. 

Frú Bentína má ekkert aumt sjá án þess að vilja líkna; það 
var eins og manni létti við hlýja handtakið hennar og við að finna 
ríka samúð hennar umlykja sig. 

Hún var önnur hönd mannsins síns, eins og hann sagði svo oft 
sjálfur. Hún kendi sunnudagaskóla, starfaði með ungmennafélög- 
unum, kendi ungum stúlkum hannyrðir og var forseti kvenfélags- 
ins um langt skeið. Hún átti stóran þátt í því, að skipuleggja mót- 



Frú Benlína Hallqrímsson 





44 


ÁRDÍ S 


töku kirkjuþingsins í Argyle, sem var eitt hið fjölmennasta þing, 
er Kirkjufélagið hefir háð, og þótti sú móttaka fara Argyle byggð 
svo vel úr hendi að orð var á haft. Frú Bentína vildi jafnan leysa 
verkefnin af hendi eins virðulega og myndarlega og kostur var á. 

Ég minnist þess, hve hún sómdi sér vel við hlið síns mikla á- 
gætismanns í kirkjunni; hve handtak þeirra beggja var hlýtt og 
brosið innilegt þegar þau heilsuðu sóknarbörnum sínum, og hve 
þau fögnuðu innilega gestum, sem til kirkjunnar komu. Já, ég 
minntist þessa, þegar ég sá hana ganga eina upp að prédikunar- 
stólnum í kirkjunni í Glenboro fyrir nokkrum vikum síðan. Hún 
hafði blóm í fanginu frá hinum gömlu vinum sínum, sem safnast 
höfðu saman til að fagna henni. „Þetta hljóta að vera þung spor 
fyrir hana“, hugsaði ég. „Mun þetta ekki buga þessa tilfinninga- 
næmu konu?“ — Hún sneri sér að okkur og leit yfir hópinn, og 
hún viknaði, — en svo lagði hún hendina á stólinn, þar sem maður 
hennar hafði staðið svo oft og flutt fögur huggunar- og blessunar- 
orð. Hún rétti úr sér: „Ég er hér aðeins hálf, vinir mínir, eins og 
þið vitið, en samt fagna ég því, að eiga þess kost, að hitta ykkur 
aftur og finna sömu tryggðina og ástúðina í minn og okkar garð 
eins og fyrr“. — Þarna stóð hún, þrekmikil og tíguleg kona, og 
talaði við okkur, gömlu vinina sína, blaðalaust, í hálftíma. Aldrei 
hefi ég dáðst að henni eins og þá“. 

Bentína Björnsdóttir giftist séra Friðrik Hallgrímssyni Sveins- 
sonar biskups árið 1900 og fluttist með honum það sama ár til 
Útskálaprestakalls; þar fæddust elztu dætur þeirra, frú Ellen Marie 
Hallgrímsson og frú Þóra Sólrún Fawdry. Árið 1903 fékk séra Frið- 
rik köllun frá söfnuðunum í Argyle. Þar dvöldu þau 22 ár og þar 
fæddust yngri börn þeirra: Hallgrímur Friðrik Hallgrímsson, frú 
Guðrún Ágústa Dewar-Brown og frú Esther Bentína Jackson. 

Þau hjón urðu frábærlega vinsæl og þótti Argyle-búum mikið 
fyrir því þegar þeir urðu að sjá á bak þeim, en séra Friðrik var 
kjörinn prestur við Dómkirkjuna í Reykjavík og tók við því em- 
bætti árið 1925. Þar starfaði hann það sem eftir var æfinnar við 
mikinn orðstýr. 

Heimili þeirra þar, sem annarsstaðar, var rómað fyrir risnu og 
myndarskap, og þótti Vestur-lslendingum, sem voru á ferð á ís- 
landi,. sérstaklega gott að koma þangað. Þeim var jafnan fagnað 
þar af mikilli ástúð, því aldrei brást tryggð þessara mætu hjóna 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 45 

til Vestur-lslendinga. Þau styrktu vinarböndin milli íslendinga 
austan hafs og vestan. Og ýmislegt, sem þau höfðu vahist hér 
vestra og sem þeim þótti fagurt, innleiddu þau á íslandi. 

Til dæmis, sagði mér önnur vinkona frú Bentínu, er heimsótti 
ísland síðastliðið ár, að þegar þau Hallgrímsson hjónin komu heim 
til fslands, þá hefði bletturinn í kringum Dómkirkjuna verið órækt- 
aður. Frú Bentína beitti sér þá fyrir því, að konur safnaðarins tækju 
höndum saman um það, að rækta blóm undir veggjum kirkjunnar 
og varð sú viðleitni öðrum til góðs eftirdæmis. 

Henni var ennfremur skýrt frá því, að frú Bentína hefði verið 
frumkvöðullinn að því, að byrjað var að halda upp á „Mæðradag 11 
á íslandi, en þó á nokkuð annan hátt en hér er gert. Eflt er til úti- 
skemtunar fyrir mæður á Þingvöllum. Merki eru seld á götunum 
og arðinum varið til að senda sem flestar mæður á skemtunina. 
Aldrei er eins mikið um blómakaup eins og þann dag. Þannig hefir 
fegurðarást frú Bentínu veitt fegurð inn í líf annara. 

Hinn göfugi og vinsæli kennimaður, séra Friðrik Hallgrímsson, 
dómprófastur, lézt síðastliðið haust. Frú Bentína fór þá til Toronto 
og dvaldi hjá dóttur sinni, frú Þóru Fawdry, í vetur, en kom hingað 
í lok aprílmánaðar, ásamt dóttur sinni, til að heimsækja hina mörgu 
vini þeirra mæðgna, áður en hún færi heim til íslands. Var komu 
þeirra mikið fagnað, en vegna óhagstæðs veðurfars og flóðsins 
mikla í Manitoba, hurfu þær héðan fyrr en búist var við og þótti 
mörgum fyrir því. En þökk fyrir þessa stuttu heimsókn, frú Bentína; 
það fennir seint í sporin þín í Argyle og í öðrum byggðum vestan 
hafs, þar sem þú og þinn göfugi maður áttuð ferð um. Guð og 
gæfan fylgi þér og blessi þig fram á brautarenda. 

Ingibjörg Jónsson 



Brot 


Það var aðfangadagur jóla — hinna fyrstu jóla sem Gloria 
lifði í þessu landi. Hún var ein í hópi þeirra kvenna sem giftust 
Canadískum hermönnum á Englandi og hafði komið til þessa lands 
fyrir nokkrum mánuðum og var nú farin að venjast umhverfinu 
og horfði örugg til framtíðarinnar. 

En þó var einhver órói í sál hennar þennan dag. Nú voru jólin 
að koma, rökkrið var að færast nær. Hún var ein heima og stóð 
við gluggann og horfði út og virti fyrir sér snjókomuna. Hægt og 
hljóðlega féll snjórinn; ábreiðan hvíta sem huldi svörð jarðar 
var nú orðin voðfeldari og hýrri en áður. Alt var að verða svo 
hvítt og hreint fryir jólin — alt sem snjórinn var megnugur að 
hylja og breiða yfir hina hvítu blæju. 

Hugur Gloriu hvarlaði heim til ættlandsins. Hún mintist 
atviks fyrir tveimur árum stuttu fyrir jólin: Hún var í heimsókn 
hjá frænku sinni á írlandi, á höfninni lágu nokkur Canadísk skip. 
Hópur sjóliða voru í landi; þeir voru áð virða fyrir sér útsnýnið 
og dáðst að veðrinu. Alt var fagurgrænt veðrið milt og stilt. Þeim 
barst til eyrna söngur, nokkur frsk börn voru að syngja eins og 
venja þeirra var, fengu svo fáeina skildinga fyrir. Piltarnir Cana- 
dísku staðnæmdust og hlustuðu, börnin sungu: „I’m dreaming of 
a white Christmas“ engin börn syngja betur en börnin á írlandi, 
þau sungu sönginn til enda. — Það snart Gloriu einkennilega að 
sjá fleiri en einn hinna ungu manna þurka tár sem læddist niður 
kinnar þeirra. Þeir gerðu það þannig að láta síst á því bera því 
æskumönnum er ekki gjarnt að bera tilfinningar sínar á erminni.— 
Svo sá hún þá halda leiðar sinnar og hverfa út í rökkrið. 

Þessi jól voru þá hennar fyrstu „hvítu jól“. Nú mintist hún 
með hrifningu hve henni fanst hinn græni grassvörður heima hafa 
angað, hve mikla hlýju hafði lagt úr jarðveginum á liðnum jólum. 
Henni fanst það mundi taka sig langan tíma að venjast þessari 
snjóbreiðu — það var svo ervitt að samrýma kuldann og jólin. 

Hún hrökk upp frá þessum hugsunum, þvílík heimska að 
hugsa um slíkt hvaða mismun ætti umhverfið að gera, alt ætti 
að vera komið undir hinu innra hugarástandi. Sjálf hafði hún 
kosið þessa breytingu hún hafði verið fús að fylgja elskhuga sínum 
til endimarka heims. Bráðabyrðar heimili hennar var á heimili 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 47 

tengdaforeldra hennar er voru af öðrum þjóðflokki. — „Þitt fólk 
skal vera mitt fólk — þinn Guð minn Guð. —“ Já hún hafði oft 
farið yfir þetta alt í huganum — en þó fanst henni í kvöld að 
hún yrði að viðurkenna það fyrir sjálfri sér að hún þráði átthagana 
— um jólin. 

En hvað er þetta? einhver ómur berst til hennar úr fjarska 
„Dýrð sé Guði í upphæðum — friður á jörð og velþóknan yfir 
mönnunum. 11 Boðskapur jólanna! Hinn sami boðskapur og hljóm- 
aði yfir Betlehems völlum — hinn sami og hafði hljóm- 
að í heima kirkjunni hennar á Englandi; hinn sami boðskapur sem 
hafði gefið þjóðinni hennar styrk og hugrekki árin þegar kirkjur 
voru í rústum og landið sundurtætt. Boðskapurinn sem þá veitti 
frið í hjörtu hungraðra og heimilislausra. Nú hljómaði þessi boð- 
skapur óbreyttur til hennar á fjarlægum stað í landi alsnægta og 
friðar! 

Dyrnar opnuðust, hún þekti hið hvatlega fótatak tengdamóður 
sinnar, sem kom inn glaðleg á svip með fangið fult af bögglum. 
Gloria gekk brosandi á móti henni. Nú hafði alt glöggvast fyrir 
henni á nýjan hátt „Þiil fólk skal vera miii fólk — þinn Guð minn 
minn Guð." Þetta rann saman við jólaboðskapinn sem nú hljómaði 
um alla jörð. Fjarlægðir hurfu, þjóðareinkenna gætti ekki lengur, 
allir voru innluktir í faðmi þess eilífa kærleik sem sendi son sinn 
til að frelsa synduga menn. —I.J.Ó. 

— 


WHICH SHALL IT BE? 

Ladies’ Aid—Women’s Association or Women’s Auxiliary? 
That is a matter for each organization to deal with. Some of us 
are too fond of our old initials, L.A., to attempt to change them, 
we rather like it to have different initials to those of the women’s 
organizations of the other churches in town. We feel we are not 
assuming by using the term lady instead of woman — “A term 
applied by courtesy to any woman”, according to Webster. 


Kallaðar heim 


INGIBJÖRG GUÐRÚN DAVÍÐSDÓTTIR 
MAGNÚSSON 

Hún var talin fædd að Sneis í Laxárdal, Húnavatnssýslu, 19. 
desember 1853. Til Canada kom hún árið 1886 með fyrra manni 
sínum, Birni Sigvaldasyni, en hann var af hinni alkunnu og marg- 
mennu ætt Snæbjarnar prests 
Halldórssonar sem lengi þjónaði I 
í Grímstungu í Vatnsdal. Björn 
lézt 1898. Fimm árum síðar gift- 
ist hún Bjarna Magnússyni, ætt- 
uðum úr Borgarfirði syðra. 
Áttu þau samvistir unz hann dó, 
árið 1929. í æviminningu Bjarna 
heitins, segir svo í Lögbergi, 11. 
júlí það ár: „Heimilislíf þeirra 
hjóna, Bjarna og Guðrúnar konu 
hans var hið farsælasta. Hún 
góð kona, ágætlega verki farin, 
frábærlega þrifin og snyrtileg í 
allri umgengni. Fyrir mörgum 
árum reistu þau fallegt og 
myndarlegt íbúðarhús að 683 
Beverley St. Bjuggu þau þar 
stöðugt þar til nú að dauðinn 
skildi þau“. Guðrún heitin bjó 
þar áfram til dauðadags, 5. sept. 
1949; hafði hún þá lifað 95 ár, 8 mánuði og 18 daga, en átt heima í 
Winnipeg í full 63 ár. 

Guðrún var um margt merk kona. Trúmennska og trygglyndi 
voru mjög glöggir þættir í skapgerð hennar. Kom hið fyrra í ljós 
í starfi hennar í þágu kirkju hennar og kristindómsmála yfirleitt, 
en þeim unni hún af heilum hug. Sem vott um trygglyndi hennar 
má geta þess að á unga aldri réðist hún í vist til merkishjónanna 



Ingibjörg Magnússon 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Guðmundar Erlendssonar hreppstjóra á Æsustöðum í Langadal, og 
Ingibjargar konu hans. Áttu þau þá son einn ungan er Sigurður 
hét. Virðast þau Guðrún og hinn ungi sveinn hafa orðið mjög 
samrýmd, og héldust kærleikar með þeim meðan bæði lifðu, enda 
varð skamt á milli þeirra. En þessi ungi sveinn varð einhver mesti 
menntafrömuður og lærdómsmaður á íslandi, löngu þjóðkunnur 
undir nafninu „Sigurður skólameistari“. En hann veitti mennta- 
skólanum á Akureyri forstöðu í meira en tvo áratugi. Skömmu 
áður en Guðrún lézt, skrifaði hann henni eitt af sínum hugnæmu 
bréfum, og segir þar, m. a.: „Elskulega móðurlega fóstra. Þá er ég 
fæ bréf frá þér, finnst mér eins og ég fái bréf frá minni löngu látnu 
móður“. En við hann sagði hún, í einu bréfa sinna sem hún las 
fyrir í banalegunni: „Svo setjumst við á rúmstokkinn í anda, eins 
og við gerðum raunverulega fyrr á tíð, höldum höndum saman, og 
! bíðum í rökkrinu þangað til ljósið verður kveikt“. 

Nú hefir ljós eilífa lífsins verið kveikt fyrir þau bæði. Sam- 
ferðamennirnir gleðjast með henni, og þakka henni óvenjulega 
langt og dyggilega unnið dagsverk. 

Guðrún lætur eftir sig einn son barna, Sigurð, sem um langt 
skeið hefir starfað í þjónustu Winnipeg borgar, og fjölskyldu hans. 
í skjóli hans og tengdadótturinnar, naut hún kærleiksríkrar um- 
önnunar til hinztu stundar 


V. J. E. 


50 


ÁRDÍS 


MARÍA G. ÁRNASON 


Árdls telur sér það he!8ur aö birta mynd af þessarl mikilhæfu konu, sem 
margar íslenzkar konur hafa kynst aS nokkru gegn um ljóS þau er birst hafa 
eftir hana í islenzkum blöSum. Hér meS fylgir emn frumsaminn sálmur, enn- 
fremur hin ágæta þýöing hennar á „Crossing the Bar“ — og einnig minningar- 
orS skrifuS af sóknarpresti hennar og áSur birt I Sameiningunni. — Ritstj. 


Við kross þinn Jesú krýp ég hér 

Við kross þinn Jesú krýp ég hér 
því krajtur minn á þrotum er 
og hölið synda brjóst mitt sker 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 

Ég hrekst um lífsins sorga sjó 
og sál mín hvergi finnur ró. 

En þinn fyrir kross sem bót mér bjó 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 

Ég er sem haustsins bliknað blað 
sem bera stormar djúpi að. 

En þitt fyrir svita blóðugt bað 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 

Ég kem til þín því önd mín á 
ei annað neitt sem treysta má 
þú ert mitt bjarg og borgin há 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 

Þú faðminn breiðir móti mér 
þín miskun Drottinn grunlaus er. 

Með hvert eitt sár sem brjóst mitt ber 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 

Þú huggar friðar hjartað þjáð 
mitt hjálpráð dýrst í lengd og bráð. 

Alt hefur bætt þín blessuð náð 
Guð, blessað lamb. Ég kem, ég kem. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 51 

Mánudaginn 24. janúar 1949 andaðist í bænum Marshall í Min- 
íesota merkiskonan María G. Árnason. Fyr á árum birtust ljóð 
;ftir Maríu af og til í Sameiningunni og Lögbergi. Munu því eldri 
lesendur þeirra blaða kannast við 
nafn hennar. 

María Guðrún Árnason var 
fædd að Byrgi í Kelduhverfi í 
Norður-Þingeyjarsýslu, f y r s t a 
dag júlímánaðar árið 1862. Hafði 
hún því sex um áttrætt og hálfu 
ári betur þegar hún lézt. For- 
eldrar hennar voru hjónin Odd- 
ur Þórðarson og Guðrún Snorra- 
dóttir. Ætt hennar get ég ekki 
rakið lengra; en María sagði mér 
einu sinni, að skáldið Jón Þor- 
láksson á Bægisá hefði verið 
langafi sinn. Bræður hennar þrír 
urðu nafnkunnir menn, Þor- 
steinn Oddson fasteignasali í 
Winnipeg, Gunnlaugur trésmiður 
í Selkirk, og Snorri, sem lengi 
bjó, að mér er sagt, að Geitafelli 
norður í Aðaldal, og kom aldrei 
vestur um haf. Þeir bræður eru 
nú allir dánir. 

Bærinn Byrgi mun draga nafn af hraungirðingunni víðfrægu, 
Ásbyrgi, sem mér er sagt að sé á þeirri jörð. Ekki náði María vaxtar- 
árum í því útsýni, því að foreldrar hennar fluttu þaðan þegar hún 
var á fyrsta árinu og bjuggu síðan að Langavatni í Reykjahverfi. 
Þar ólst María upp. 

Presturinn sem fermdi Maríu, var séra Benedikt Kristjánsson 
á Grenjaðarstað. Var hún í uppvextinum af og til á heimili prests 
og lærði þar almenn fræði og hannyrðir. Hún var gefin fyrir bók- 
nám; las mikið alla æfi, og komst yfir eigulegan bókaforða. Gat 
þar að líta ritverk á fimm tungumálum, norsku, dönsku og 
sænsku, auk enskunnar og móðurmálsins. 

María giftist árið 1890 Ingjaldi Árnasyni, Jónssonar, frá Skörð- 



María G. Árnason 






52 


ÁRDÍ S 


um í Reykjahverfi. Hann var að sögn í ætt við Gísla í Skörðum, eni 
ekki kann ég að lýsa þeim skyldleika. 

Næsta ár fluttu þau vestur um haf, og bjuggu síðan á þessum 
stöðum: fyrst í Selkirk nokkra mánuði, þá í austurbygð nýlend-: 
unnar í Minnesota tvö ár; síðan í Selkirk aftur, fjögur ár; þá enn 
í austurbygð, 39 ár, frá 1898 til 1947; brugðu þá búi og fluttu til 
Minneotabæjar og lifðu þar síðustu árin. 

Aldrei söfnuðu þau miklum auði, Ingjaldur og María; mátu 
meir æðri kröfur lífsins, og æfileiðin reyndist þeim erfið hvað eftir 
annað. Ingjaldur slasaðist illa við skógarhögg í Selkirk og lá marga 
mánuði rúmfastur. Hann varð aldrei al-heill af því meiðsli. María I 
lá þungar legur í Minnesota hvað eftir annað; varð að sæta hol-| 
skurði tvisvar í Rochester. 

Tveir synir Maríu, efnismenn báðir, dóu á undan henni. Sá j 
eldri, Ólafur, lézt í herbúðum á Frakklandi í nóvember 1918, 
skömmu eftir vopnahléð, þegar hún eðlilega taldi hann úr lífshætt- 
unni. Influenzan skæða sem þá geysaði, varð honum að bana. 

Annan son sinn, Kristján, misti María á milli jóla og nýárs, árið ! 
1941. Hann var kaupsýslumaður mikilsmetinn; dó af hjartabilun í 
Mankato, Minnesota. Tók hún sér missi hans mjög nærri, þá komin 
nálægt áttræðu. 

María var farin mjög að kröftum líkams og sálar síðustu árin. j 
Önnuðust hana í þeim erfiðleikum Ingjaldur bóndi hennar og Clark 
sonur þeirra, svo lengi sem þeir gátu, en Margrét ekkja Kristjáns j 
veitti þeim aðstoð eftir föngum, þótt í fjarlægð væri. Hún býr með : 
börnum sínum í St. Paul. 

I sumar var Maríu komið fyrir á hjúkrunar-heimili í Marshall. 
Þar lifði hún síðustu mánuðina, lengst af rúmföst og andaðist þar 
nálægt janúar-lokum eins og fyr var sagt. 

María var skáldmælt vel; lætur eftir sig allmikið af ljóðum, 
bæði frumsamið og þýtt, þar á meðal nokkra sálma. Hún orti mörg I 
tækifæriskvæði. 

Þau hjón voru meðlimir Vesturheims og St. Páls safnaða. María : 
var í mörg ár skrifari kvenfélagsins Isafold. Hún var trúuð kona. 
Síðustu mánuðina þegar hún vissi lítið af sér framar, þá var henni 
trúin ríkust í huga. Hún lofaði gæzku Guðs mjög fagurlega, svo 
lengi sem hún gat nokkuð talað. 

María var lögð til hvíldar í grafreit Vesturheimssafnaðar, fimtu- 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 53 

laginn 27. janúar. Stóðu margir vinir yfir moldum hennar, þó kalt 
ræri veður. 

Auk Ingjaldar manns síns og Clarks sonar þeirra lætur María 
:ftir sig fjögur barnabörn, og tvö börn í þriðja lið. 

G. G. 

Yfir brimgarðinn 

Sólsetur, stjarna stök 
og stund með boð til mín. 

Og ekkert kvein þá ómi’ í brimsins nið 
er ég hverf lands úr sýn. 

En bylgjan hreyfist eins og svefns á arm 
og engan veki hreim. 

Er það, sem upp af undra djúpi steig 
snýr aftur heim. 

Kvöldfriður, klukknahljóð, 
og kyr og þögul nótt. 

Og engin tár né andvörp, þá á fley 
ég einn stíg hljótt. 

Því þó að berist langt frá stund og stað 
með straumum knörrinn minn. 

Ég hafarann minn sjálfan vona að sjá, 
er siglt hef brimgarðinn. 





54 Á R D I S 

MARGARET STONE 

1892 — 1949 

Margaret Stone was born at the Narrows, Manitoba, on the 
fourth of December, 1892. Her parents were the late Jön Sigurdson 
and Pálina Thordardottir. Margaret received her education at ] 
Wesley College, in Winnipeg 
and at the Collegiate in Selkirk, ] 
Man. After obtaining her 
teacher’s diploma she taught at 
several schools in rural Mani- 
toba and wherever she taught 
she left the imprint of her kind- 
ness and love of humanity. 

On December 29th, 1914, 

Margaret married Thorstein 
Stone, who predeceased her in 1 
February, 1944. Margaret fol- 
lowed him to her rest in August, 
1949. They were blessed with 
eight children — five of whom 
survived their parents — John 
Timothy, G o r d o n Clifford, 
George Albert, Margaret and 
Dorothy. Margaret and Thor- 
stein are also survived by two 
grandchildren, the son and 
daughter of Timothy and his 
wife, the former Margaret Scott. Their daughter Margaret is 
married to Terence Algeo. Margaret is also survived by three 
brothers and twin sisters, Sigriður, of Swan River, Emma of 
Morden, Anna Forsyth of Eriksdale. Herman of Churchbridge, and 
Aðalsteinn of Eriksdale. 

Margaret Stone was for many years an active member in the 
Woman’s Association of the First Lutheran Church in Winnipeg. 
She gave of her time and talents unsparingly and was beloved by 
all her co-workers. . 

L. GOODMAN 



Margarei Sione 








56 


ÁRDÍS 


SIGRÍÐUR TERGESEN 


(Fædd 26. janúar 1871 — Dáin 24. janúar 1950) 

Þessi merkiskona var kölluð heim til hinna eilífu bústaða á| 
síðastliðnum vetri eftir umfangsmikið og fagurt dagsverk. Sætið 
auða sem hún eftirskilur verður ekki auðfilt, jafnvel þó önnur 
sæti kunni að vera vel skipuð. 

Sextán ára að aldri kom Sigríður frá íslandi til Canada, eftir 
stutta dvöl þar lá leið hennar til Bandaríkjanna þar sem hún giftist 
eftirlifandi manni sínum Hans Pétri Tergesen, árið 1888. Fluttu 
þau brátt til Canada. Eftir nokkra ára dvöl á ýmsum stöðum fluttu 
þau til Gimli í ársbyrjun 1899. Þar dvöldu þau ávalt síðan. Þar 
var hið mikla starf Sigríðar af hendi leyst, á umfangsmiklu heimili, 
í starfi kvennfélags og í safnaðarstarfi í hinni lútersku kirkju sem 
hún unni af óskiftum hug. Um margra ára skeið var hún í hópi 
leiðtoga safnaðarins, var einnig forseti kvennfélagsins lengi og 
heiðursforseti þess hin síðari ár. Margir eru einnig minnugir þess 
hvernig hún rétti hlýja og gjafmilda hönd þeim sem bágt áttu. 
Það gerði hún með hógværð hins yfirlætislausa kærleika. 

Sigríður Tergesen er ógleymanleg þeim sem náin kynni höfðu 
af henni persónulega og þeim sem með henni störfuðu að félags- 
málum. Við munum hina trygglyndu, smávöxnu konu, sem ávalt 
var svo glaðlynd og róleg, sem var svo undur skemtileg og 
fyndin í sínum hóp. Við munum hve góð hún var vinum sínum 
hve aðalaðandi og fagurt hún gerði heimili sitt. Við munum og 
blessum minningu hennar á sérstakan hátt fyrir það að hún stóð 
ávalt sem „klettur í hafinu“ sem öldurót hafði engin áhrif á, 
þegar um félagsmál var að ræða. 

Sigríður var gjæfu menneskja. Hinn ágæti eiginmaður hennar 
og hún störfuðu sem einn maður að því sem til góðs leiddi fyrir 
heimilið og umhverfið. Andrúmsloft heimilisins var ávalt aðlað- 
andi og skemtilegt og allur heimilishringurinn var tengdur inni- 
legum kærleiksböndum. Það veitti henni gleði að geta tekið inn 
í heimilishringinn þrjár bróðurdætur manns hennar þegar þær, 
á unga aldri, mistu móður sína. Dvöldu þær um nokkur ár á 
Tergesens heimilinu, sú yngsta þeirra frá barnæsku til fullorðins 
ára. Sömuleiðis taldi hún það mikla gjæfu að elsta dóttir þeirra 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 57 

jóna hvarf heim á æskuheimili sitt aftur eftir að hún hafði mist 
íann sinn og dvaldi þar ávalt síðan. Vóru þær mæðgur sérstaklega 
amrímdar alla æfi og með aðdáanlegum kærleik og nákvæmni 
júkraði dóttirin móður sinni hina síðustu mánuði þegar kraftar 
óku að dvína. 

Með þessum fáu minningar orðum vilja félagssystur og vin- 
:onur Sigríðar Tergesen vefa lítin minningarsveig og leggja á gröf 
ennar sem þakklætis og virðingar vott. Þær þakka guði fyrir 
hrif hennar og starf. 

' Hvíl í Guði — góða nótt. 

—INGIBJÖRG J. ÓLAFSSON 


Ég sé þig, Guð, í sólargeisla ljóma, 
ég sé þig, Guð, er stjörnubirtan skín, 
ég sé þig, Guð, í bikar vorsins blóma, 
í bládögg hverri lýsir dýrðin þín. 

Ég sé þig, Guð, í silfurskærum bárum, 
ég sé þig, Guð, í kristalstærri lind, 
ég sé þig, Guð, í sorgardjúpum tárum, 
og sál mín geymir ljós frá þinni mynd. 

Og rödd þín, Guð, sem bergmálsómur blíður 
mér berst að eyrum, friðarmild og skær, 
er himinblærinn hlýtt um vanga líður 
og hafsins bylgja létt við ströndu hlær, 
er ómar fuglinn út um geiminn bjarta, 
og ungbarn hjalar vögguljóðin sín. 

En innst og dýpst í helgri kyrrð míns hjarta 
ég heyri ljúfust kærleiksorðin þín. 


H. J. 





58 


ÁRDIS 



INGIBJÖRG PÁLSDÓTTIR JOHNSON 


Hún var fædd á Kjartansstöðum í Skagafjarðarsýslu á íslandi! 

7. sept. 1864. Foreldrar hennar voru hjónin Páll Pálsson og Guð- 
björg Björnsdóttir. Föður sinn misti hún þegar hún var sjö ára 
að aldri. Var hún þá tekin til 
fósturs og dvaldi hjá fósturfor- 
eldrum sínum á Marbæli í Skaga 
fjarðarsýslu næstu tuttugu ár. 
Hún giftist eftirlifandi 
sínum, Baldvin Johnson, 
landi 3. júní 1897. Þau fluttu frá l 
íslandi árið 1900 og dvöldu í tvöl 
ár í N. Dakota. Fluttu til Árdals- I 
byggðar og námu þar land árið I 
1902. Áttu þau þar heima síðan. I 
Þau eignuðust tvær dætur er I 
báðar lifa móður sína og eru j 
búsettar í Árdalsbyggð: Sigur- 
Iín Ingibjörg Johnson og Emily 
Rósa Vigfússon. 

Ingibjörg var gædd á- ] 
gætum gáfum og hafði unun af | 
lestri góðra bóka. Var hún sér- ! 
staklega ljóðelsk og kunni mik- 
ið af fögrum ljóðum. Minnist ég I 
þess að hún lærði utanbókar þau 1 
ljóð sem hrifu hana er birt voru í íslenzku blöðunum, alveg fram 
á síðustu ár. Hún var kona er dró sig í hlé og lét lítið á sér bera en ; 
inti störfin af hendi í kyrþey með mikilli prýði. Lundin var föst og j 
trygg en á sama tíma viðkvæm. Hún var umhyggjusöm eiginkona 
og móðir og reyndist sannur vinur vina sinna. 

Mörg hin síðustu ár dvaldi Ingibjörg og maður hennar á heimili 
yngri dóttur þeirra og tengdasonar, Emily og Jóhanns Vigfússyni, 
þar leið þeim vel. Þar naut hún hinnar alúðlegustu umönnunar í j 
löngu sjúkdómsstríði. Ástvinirnir tóku höndum saman að láta henni 


manni 


Ingibjörg Pálsdótiir Johnson 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 59 

líða eins vel og unt var. Að kvöldi þess 22. nóvembers síðastl. kom 
linldin er hún hafði þráð. 

I Þegar ég virði fyrir mér myndina sem þessu fylgir af Ingi- 
taörgu sem ungri stúlku minnist ég þess með viðkvæmni að hún 
og móðir mín dvöldu um tíma á sama heimilinu á íslandi. Tókst þá 
með þeim það ástríki sem entist alla æfi. Viðkvæma, gáfaða litla 
aiúlkan sem tók sér svo nærri að skilja við móður sína á sjö ára 
ajdri varð móður minni svo kær og ógleymanleg — og nú gleðst 
ég að hugsa um þær tvær, báðar ungar aftur í annari tilveru þar 
sem skýin eru horfin og sólin skín í heiði. 

„Nú stíg ég glöð við stiltan hreim 
frá stjarnanna dýrðar löndum. 

Sem barn mér finst ég borin heim 
af blessuðum engla höndum. 

Svo renn ég sátt mitt síðsta skeið 
við sorgir og æfikvíða. 

Sem rökkurþoka á röðulleið 
mér raunir frá brjósti líða“. 


Ingibjörg J. Ólafsson 



60 


ÁRDÍS 


VILBORG JÓNSDÓTTIR 

(Fædd 31. maí 1881. dáih 28. ágúsi 1949) ( 

| 

Hún er fædd að Fornastekkum í Hornafirði á íslandi. Foreldr- 1 
ar: Jón Jónsson og Þórdís Halldórsdóttir. Þau hjón eignuðust 31 
börn: Halldóru, Jón og Vilborgu. Frá Fornustekkum fluttu þau 1 
hjón, ásamt börnum sínum til ] 
Vesturheims 1893, og settust að í 1 
ísafoldarbyggð, (nú Howardville), 
sem er norður af Riverton, Man. 1 
Heimili þeirra þar, var nyrst í 
þeirri bygð, er nefndur var „Hey- I 
tangi“. Bjuggu þau þar í 8 ár, en J 
þá flæddi byggðin út að mestu 
leiti 1901, fluttust þau, þá í þessa J 
bygð, nefndu landið Framnes, sem 
byggðin hefir nafn sitt frá. Þar | 
önduðust gömlu hjónin. Hún 1907, 
en hann 1911.— 

Að þeim látnum, tóku systkin- 
in: Jón og Vilborg við búinu, héldu ; 
uppi sama myndarbrag sem áður 
var þar. — Árið 1922 brugðu syst- 
kinin búi, og fluttu til Wirinipeg. 
Héldu byggðarbúar þeim virðulegt 
samsæti að skylnaði. En frá Win- 
nipeg fluttu þau eftir fá ár til Lake 
Winnipegosis. Þar dvöldu þau til dánardægurs. Jón andaðist 1944, 
en Vilborg 28. ágúst 1949. 

Vilborg var vinsæl og skýr, sem hún átti kyn til. — Á fyrstu 
árum Framnesbyggðar, var eins og vanalega á sér stað, þá sest 
er að á vilt land, að enginn mátti liggja á liði sínu, ef vel átti að 
fara, margt var að vinna. Vilborg fór ekki varhluta af slíku. 
Móðir hennar, var farin að eldast, en fósturdóttir foreldra hennar, 
Sigríður að nafni Jóhannsdóttir á skóla aldri, hvíldu því innan- 
hússtörfin að miklu leiti á henni, sem hún leysti príðilega af 



Vilborg Jónsdóttir 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


61 


ndi, var þar ætíð unaðslegt inn að koma, þó húsið væri ekki 
íýtísku formi. 

í kvenfélagsmálum byggðarinnar, tók Vílborg mikinn þátt, 
fc var að vanda liðtæk í bezta lagi. — Gestkvæmt var oft í 
jramnesi, því Jón bróðir hennar var póstafgreiðslumaður, frá 
Lí Framnespósthús var stofnað 1904, til 1922 — 

■ Ég sem þessar línur skrifa, var ásamt konu minni og barni, 
þjá þessari fjölskyldu, fyrsta veturinn minn í þessu landi (1902— 
|903). Var það, sem við hjónin værum í foreldra húsum, ekkert 
var of gott til okkar, frá þeirra hendi. — Geymum við hjartkærar 
liinningar allrar fjölskyldunnar til æfiloka. 

I Nú öllu er lokið ! — Ævi þín er liðin, þig alfaðirinn kallaði til 
sín. í hópinn þinna, himneska í friðinn, þar hef ég von að sjá þig 


—B. J. HORNFJÖRÐ 


Margs er að minnast, 
margt er að þakka; 

Guði sé lof fyrir liðna tíð. 
Margs er að minnast, 
margs er að sakna; 

Guð þerri trega-tárin stríð. 



62 


ÁRDIS 


ELÍZABET HALLGRÍMSSON 

Elízabet Hallgrímsson var fædd að Eyrarlandi í Eyjafirði, 28. 1 
maí, 1877. Hún fluttist til þessa lands árið 1889, tólf ára gömul, með I 
foreldrum sínum, Hallgrími Helgasyni og Kristbjörgu Árnadóttur, i 
og settist fjölskyldan að nálægt ; 
Garðar, N. Dakota. 

Á landnámsárum áttu marg- 
ir erfitt með að koma upp heim- 
ili og afla lífsviðurværis fyrir sig I 
og sína. Eldri börnin voru þá lát- 
in fara að vinna strax og nokk- 
urt lið var að þeim, og fóru því 
mörg þeirra alveg á mis við alla 
skólamentun. Af þessum ástæð- 
um fór Elízabet aldrei á skóla, 
en snemma hefir hún víst sýnt 
dugnað og myndarskap, því 
seytján ára gömul gjörðist hún I 
ráðskona hjá ekkjumanni, Þor- 
steini Hallgrímssyni. Nokkru 
seinna, árið 1894, giftist hún Þor- 
steini. 

Eftir nokkurra ára búskap 
að Garðar, fluttu þau árið 1900 

Elízabei Hallgrímsson til Nýja-íslands og námu land 

við Framnes. Þar bjuggu þau í I 
nítján ár, en fluttu þá vestur til Argylebygðar og settust fyrst að 
nálægt Brú í austurparti bygðarinnar, en færðu sig eftir fá ár í 
vestur-bygðina þar sem þau áttu heimili til æfiloka. 

Heimili þeirra Þorsteins og Elízabetar var jafnan bjart og 
vingjarnlegt. Húsmóðurinni var mjög vel sýnt um að gjöra húsið 
vistlegt og heimilislegt, þó efni væru sjaldan mikil fyrir hendi. Hún 
hafði næman fegurðarsmekk, var nýtin, vandvirk og hirðusöm, 
sparsöm og iðjusöm alla daga. Þó hún væri ekki skólagengin hafði 
hún mentast af lestri góðra bóka og hafði mikla ánægju af lestri, 
hvort heldur voru fræðibækur eða skáldskapur. Á yngri árum 
sínum tóku þau hjónin mikinn og góðan þátt í kirkjulegum félags- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


63 


skap og voru kirkjurækin. Bæði voru þau mjög gestrisin og alúðleg, 
s|cemtin og ræðin heim að sækja, og vildu öllum gott gjöra. Elízabet 
var vinum sínum mjög trygg, tók einlægan þátt í kjörum þeirra og 
afði næma og djúpa samúð með öllum sem bágt áttu. Stjúpsonum 
hum reyndist hún sem bezta móðir, og var jafn annt um velferð 
eirra og sinna eigin barna. Henni var mjög umhugað um að þau 
rðu öll vandað og gott fólk, enda var hún þeim góð fyrirmynd. 

í veikindum manns síns, sem var rúmfastur nokkur síðustu ár 
‘finnar, sýndi Elízabet mikla nákvæmni og fórnfýsi, og stundaði 
ann af mestu alúð og umhyggjusemi þar til hann fékk hvíldina í 
árri elli árið 1936. 

Á heimili dóttur sinnar og tengdasonar átti Elízabet rólegt og 
fjart æfikvöld við ágæta umönnun þar til hún var burt kölluð 22. 
ékt. 1946. Eftirlifandi börn þeirra hjóna eru: Sigurður, Hallgrímur 
©g Ingunn, Mrs. Ó. Ólafsson, öll við Glenboro, Man. Stjúpsynir Elíza- 
petar eru: Th. I. Hallgrímsson, Cypress River og Líndal J. Hall- 
•rímsson, nú í Vancouver. Tveir bræður hennar, sem eftir lifa af 
ellefu systkinum eru: Jón H. Helgason að Garðar og Árni Helgason 
ýið Morden. S. Sv. 


Far þú í friði, 

Friður Guðs þig blessi, 

Hafðu þökk fyrir alt og alt. 
Gekst þú með Guði, 

Guð þér nú fylgi, 

Hans dýrðarhnoss þú hljóta skalt. 



64 


ÁRDÍS 


ODDNÝ GÍSLASON 

1881 — 1949 

Hún var fædd að „Flatatungu 11 í Skagafjarðarsýslu á íslandi J 
17. sept. 1881. Foreldrar hennar voru Jón Gíslason og Sæunn Þor- 
steinsdóttir. 

Árið 1883 fluttist fjölskyldan til Vesturheims og settist að í 
grend við Hallson, N. Dakota. ! 
Tíu árum síðar andaðist faðir 
hennar, en móðir hennar og eldri ’ 
systkini bjuggu þar áfram til j 
ársins 1899 að þau fluttu til 
Morden bygðar, og hér í þessari 
sveit hafa spor hennar legið ætíð j 
síðan. 

Systir hennar Anna Ingi- 
björg og maður hennar Jón J. 
Gillis fluttu hingað árið eftir, og l 
var Oddný sáluga á þeirra heim- i 
ili af og til. Hennar yndi var að 
hlynna að báðum heimilunum. j 
Oddný sáluga var framúr- -< 
skarandi vönduð og góð mann- 
eskja. Sívinnandi og hress í 
anda. Hún trúði á sigur hins 
góða og lagði sig alla fram til ! 
þess að styðja og hjálpa öðrum. 
Hún elskaði kirkju sína og allan 
góðan félagsskap og hafði yndi 
af lestri góðra bóka. 

Eftir dauða systur sinnar stjórnaði Oddný sáluga heimilinu og 
var börnunum sem önnur móðir þar til Jón féll frél944. Eftir lát 
hans fluttist hún til systurdóttur sinnar og manns hennar, Mr. og : 
Mrs. W. E. Ólafson, og á því heimili dó hún snögglega 2. júní, 1949. 
Hún var jarðsungin 6. júní af séra E. H. Fáfnis frá Mountain N. Dak. 

„Flatatungu“-systkinin voru fimm sem upp komust: Anna, 
(Mrs. Jón S. Gillis) andaðist 1927, og Dr. Gísli G. Gíslason 1934. 



Oddný Gíslason 




Ársrit Bandálags lúterskra kvenna 65 

Tveir bræður lifa systur sína, Jón M. Gíslason og Thorsteinn J. 
Qíslason, báðir búsettir hér. 

„Sárt þín vinir sakna 

Sambönd ytri rakna 

Við hið dimma rauðans hlið, 

En hinn innri þáttur 
Andans kœrleiks máttur 
Slitnar aldrei, varir við“. 

L. T. G. 


Ég lifi í Jesú nafni, 
í Jesú nafni ég dey: 

Þó heilsa og líf mér hafni, 
hræðist ég dauðann ei. 
Dauði, ég óttast eigi 
afl þitt né valdið gilt; 

1 Kristi krafti ég segi: 

Kom þú sæll, þegar þú vilt. 


ÁRDÍS 


GUÐNÝ JÓNSDÓTTIR PAULSON 

i 

Hún var fædd 17. september 1867 á Skeggjastöðum í Jökuldai | 
í Norður-Múlasýslu, dóttir hjónanna Jóns Magnússonar og Stefaníui 
Jónsdóttur, er þar bjuggu þá. Rúmlega 9 ára gömul fluttist hún mei, 
foreldrum sínum vestur um haí ý 
í „stóra hópnum“ svo nefnda 1 
settist fjölskyldan að í Argyltl 
byggð, og þar mun Guðný hafs 
alist upp að nokkru leyti. Hút 
var ein með allra fyrstu inn- 
flytjendum hingað af ísland; 
sem ruddi sér braut til mennta 
og gaf sig að kennslustörfum j 
Kendi hún á ýmsum stöðum, j 
svo sem Churchbridge, Miklej I 
og Hnausa. Árið 1892 (9. nóv.) 1 
giftist hún Magnúsi Paulson, í , 
Winnipeg, og var heimili þeirra , 
lengst að 784 Beverley St. þaij 
í borg. Magnús lézt í marz mán- 
uði árið 1923, en Guðný 17. júlíj 
1950. Fór jarðarför hennar fram 
frá Fyrstu lútersku kirkju á, ( 
fimtudaginn 20. júlí að við-J 
stöddu fjölmenni. Hér fylgirl 
meginmál erindis þess sem sóknarpresturinn, séra Valdimar J. Ey- ] 
lands, flutti við það tækifæri: 

Eins og kunnugt er, átti ég ekki kost á að kynnast Guðnýu 
heitinni fyrr en á þessum síðasta áratugi ævi hennar þegar hún 
var búin að lifa fulla þrjá aldarfjórðunga, og átti að sjálfsögðu 
allan blóma, og mestan starfstíma ævinnar að baki sér. Þó varSl 
mér strax ljóst að hér fór óvenjulega fjölhæf og vel gáfuð kona, | 
með mjög sterkan persónuleika, og nokkuð sérstæða skapgerð 1 
Munu því allir sem til þekkja telja það sannmæli sem stendur í 
fyrirsögn yfir andlátsfregn hennar í nýprentuðu „Lögbergi“ (20. 
júlí 1950) „Merk kona láiin". Hún var merk kona sakir eiginleika 
sinna, og afreka á heimili sínu og í þessum söfnuði. Samtíðarmaður 



Frú Guðný Paulson 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 67 

hennar einn, sem ekki er þó gefinn fyrir að hæla mönnum eða 
málefnum um skör fram, (J. J. B.) segir um Guðnýju í æviminn- 
ingu manns hennar, 14. júlí 1923: „Guðný er ein af allra myndar- 
legustu konum sem ég hefi kynnst meðal Vestur-íslendinga. Hún 
er prýðisvel gefin, menntuð, góð og umhyggjusöm eiginkona, hóg- 
vær, glaðlynd og prúð“. Þetta er fallegur vitnisburður, og mikils 
virði vegna þess að hann mun sannur. 

S Þeim Magnúsi og Guðnýju varð ekki barna auðið, en í tvö 
sfcifti opnaði hún heimili sitt og hjarta fyrir annara manna börn- 
um, og gekk þeim í móðurstað í lengri eða skemmri tíma. í fyrra 
sfciftið voru það börn tengdabróður hennar, Wilhelms Paulson, en 
hve lengi þau dvöldu á heimili hennar er mér ekki kunnugt. í síðara 
skiftið voru það fjögur börn Helgu yngstu systur hennar, Mrs. 
Fred Bjarnason, er hún lézt frá þeim ungum. Munu þau öll hafa 
dyalið hjá henni um þriggja ára bil, en yngsta barnið, Magnús 
Vltrð kjörsonur hennar og ólst upp hjá henni að fullu. Taka kjör- 
slnarins reyndist Guðnýju hið mesta gæfuspor; hann reyndist 
hþnni hinn ástríkasti og umhyggjusamasti sonur, og hefir alið önn 
fyrir henni, — þrátt fyrir mikla fjarlægð nú á síðari árum — með 
svo mikilli alúð að fágætt má telja. Er öll framkoma Magnúsar 
gágnvart henni sem gekk honum í móðurstað honum til hins mesta 
soma, og mun hann fyrir það hljóta virðingu allra góðra manna sem 
til þekkja. 

I Auk stjúpsonarins lætur Guðný eftir sig þrjú systkini, Þórunni 
átewart og frú Önnu Stephenson, báðar í Winnipeg, og Svein, 
fflisettan í Edmonton. 

I Guðný hefir lokið óvenjulega miklu og farsælu dagsverki. Vér 
tíokkum henni og blessum minningu hennar“. 

V. J. E. 
















President's Report 

1 I Members and delegates of the Lutheran Women’s League: 
r i Owing to the drastic results of the recent flood in Winnipeg 
r afl Southern Manitoba, we were unable to continue with our 
coftvention on schedule. The Lundar Community was overflowing 
with evacuees, and the members of the Ladies’ Aid of Björk, 
s tí»>ressed the wish to have it postponed as they were assisting in 
thfc emergency, and felt they could not have a convention on top 
of Ithe many people they were helping at that time. We were glad 
!íto pomply with their wishes in this time of distress. 

■ The Camp was placed at the disposal of the Red Cross d'uring 
thi flood emergency, and put in order, ready for occupancy at 

lalnoment’s notice. Our Camp Director was on the premises for 
t three days, before we were notified that all group camps had been 
camcelled, owing to the cold weather that prevailed for so long 
at [that time. But now we look forward to opening the gates and 
iwalcoming our children and adult campers. With Gods help and 
iiassistance of a good and qualified Camp Director and her staff, 
iiwQ look forward to a wonderful season. 

■ I would like to stress upon all our people to earnestly develop 
:a |amp conscious attitude, to be ever alert to any support or benefits 
ithey can bring towards helping to improve and enlarge our camp. 

Wp are building for the future. Putting forth our little efforts 
no|w, can be of great value to point the youth of today to a more 
’ dánocratic and tolerant tomorrow. Helping our youth to come 
j under the Christian fellowship which prevails at Sunrise Lutheran 
Caanp, can be a strong factor in governing future paths. 

I ■ Our Sunrise Lutheran Camp has been in operation for only 
j fi\le years, (although the L.W.L. have sponsored a Camp period 
evjery summer for some years) and already it has been recognized 
aslone of the best in this part of Manitoba. Its record of religious 
Hráining, and high standard of Camp facilities has given it a place 
ls s«ond to none in the Manitoba Camping Association and the 
'' Red Cross, as well as in the Council of Social Agencies. 

■ It is the ultimate goal of the Lutheran Women’s League and 
itsl Board of Directors that we maintain this high standard. In 
order to do this, we are faced with the fact that additional buildings 





70 


ÁRDÍS 




as well as equipment will be needed in the immediate future. Ot d 
attendance is increasing every summer. We are very happy aborj 
that. But we must be prepared to accommodate them, withouB 
congestion in the buildings. I appeal to all our communities t v 
launch a further financial assistance, in order that we may construc j, 
small huts, that will accommodate ten to twelve children and 
leader. Having the smaller huts, simplifies the work of the leadera 
and is more satisfactory from every point of view. We are prou ^ 
of our Camp. But it must be a growing pride. Let us all striv 1 
to push a further effort to improve and enlarge this worthy projecil 
Let it be an undying credit to us of Icelandic origin, something oua 
children as well as children of other faith and race can point t j 
with pride that they had been in attendance at our camp. g 

As most people know now, we formed a “Children’s Ttuí a 
Fund.” The object of this fund is to assist children, who througll 
financial reasons are not able to avail themselves of the opportunit j 
of going to Camp. This fund depends on voluntary contributions fo * 
its upkeep. I would like to suggest that we encourage our childreil 
to take a part in keeping this fund built up. The Sunday Schocl ^ 
throughout our communities could take charge of distributing bag g 
or tins with a suitable designated band to every member of theiifl 
Sunday School. This will encourage the children to help some othe c 
children less fortunate. I offer this suggestion for your considerationl 

It has been a custom for three years, that some member offer; 
to collect the names of delegates and friends at each convention 
and embroider those names on a quilt made for the camp. Thf 
1948 quilt was worked and beautifully finished by Mrs. H. S 
Erlendson, Arborg. There is an outstanding difference in this quilt 
A hand painted picture of our Camp in its original color is placei 
m the centre. This exceptional work was done by Miss Josephini 
Olafsson, daughter of Rev. and Mrs. Olafsson, Selkirk. I know all 
our members join me in thanking Miss Olafsson for her loveljl 
work. 

A woman who at various times has shown her generosit; 
toward the work of our camp, came forth last fall when funds' 
needed a boosting to meet payments of insurance renewals as welfl 
as other obligations. This member donated the second chest of 1 
silver for the purpose of selling tickets to raise money. This effort 
netted us five hundred and twenty dollars. We extend our grateful : 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 71 

apfcreciation to Mrs. Anna Magnusson, Selkirk, Treasurer of the 
ivBoard of Directors of Sunrise Lutheran Camp. 

,li j The Sunday School Committee has not been able to make any 
1 visits to the interlake districts as had been planned. Further efforts 
u mlhis work will be discussed at the convention. 

■ Ardis has been published as usual. The only difference this 
year will be the omission of the minutes of the Convention. Our 
u sixicere appreciation goes to the Editorial staff as well as the 
v B|siness committee for their untiring and exacting work, in placing 
c such a creditable edition before the public. 

u 1 Our Board of Directors for Sunrise Lutheran Camp has been 
* faithful in executing their duties for the Camp, having as its 
aifii the continued upkeep and progress, it’s members are ever 
lí alert to its welfare in every way. I often feel that the average 
- member can’t realize the tremendous work the members of the 
! Board do, both in time spent and actual labor. The chairman of 
1 thfe Board of Directors donated all the folders that were sent out 
J1 tolthe different districts with the Camp schedule, as well as a 
;1 thpusand single sheets with the schedule, for distribution in church 
§ bi|lletins and elsewhere. The trips that he has made to the Camp 
1 toldo work are too numerous to mention. Dr. Eyolfur Johnson of 
e: sálkirk, has done a tremendous amount of work also as well as 
r making many trips and bringing men down to work on the grounds. 
r So has Mr. Sveinn Palmason of Winnipeg Beach. The Lutheran 
r Wbmen’s League are greatly indebted to these men, as well as to the 
r wpmen members of the Board. Thank you from the bottom of our 
S h^arts. 

lt I At the last meeting of the Board of Directors it was the 
íí uaanimous opinion of its members, that a man should be hired 
r t,a be caretaker for the Camping period. 

1 I In conclusion I thank each and every one who in any way 
•J aæisted me in my work as president of the Lutheran Women’s 
League. It has been an honor to be your representative. I feel I 
have lacked in many respects. Everyone has been most kind. I 
1 í wpuld have wished to visit the many Aids within the L.W.L. 

1 Bjit this was not possible this year. My humble gratitude goes out 
)í tol our Past President for her valuable assistance at all times. 
:t When I have fumbled in the darkness of my inexperience, I have 
il reached out and found her kind and loving outstretched hand ready 


72 


ÁRDIS 


to place it in mine, to give me strength and courage, and share he I 
wealth of experience and wisdom to smooth the path before me | 
I thank Mrs. Ingibjörg J. Olafsson from the bottom my heart. j 
May Gods blessing crown each and every endeavor of th I 
members of the L.W.L. 

Respectfully submitted, 

FJOLA GRAY 


Sunrise Lutheran Camp 

The camping season of 1950 was in many ways encouraginj 
Each summer, as we close camp, those that have attempted to beal 
some of the burden of the work, are apt to feel weary and quit 
spent. They look back and wonder perhaps, is it worth while?—wil 
there be any fruit harvested from our labors?—Looking back ove 
the season just ended I repeat that it was encouraging and beyou 
any doubt well worth while. 

There were six groups at our camp this summer. We wen 
very fortunate in being able to obtain splendid leadership witl 
all groups — the leaders that fitted so well in with each group 
These were Rev. and Mrs. E. H. Fafnis with Leadership Traininp 
Rev. Eric Sigmar and Harvey Hedley with Senior boys. Mrs. Laugi 
Johannesson acted as matron with that group. Junior boys weri 
under the leadership of Rev. S. Olafsson, assisted by Harvey Hedlej 
Mrs. S. Sigurgeirson acting as matron. Junior girls’ group wai 
directed by Mrs. Sigurgeirson, assisted by Mrs. S. Stefanson for thl 
first four days. For the remainder of the period Mrs. A. H. Grayj 
took Mrs. Sigurgeirson’s place and was assisted by Mrs. Stefansoij 
The last group, that of Senior girls, was directed by Mrs. H. G 
Henrickson and Mrs. I. W. Hart. With each group there was I 
trained nurse, swimming instructor and Junior Leaders, also : | 
diningroom hostess. 

Each group had a public concert at their closing night. All o j 
which were fairly well attended, although the final night alwayij 
seems to draw the largest crowd. 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


73 


I Our Ladies’ Aids have been with us in spirit this summer as 
before, many of them sending donations of various kinds. A list 
of these will be published in our Icelandic weekly “Logberg”. 


1 In closing I wish to thank all our campers for being such fine 
girls and boys at camp, co-operating so well in every way. I also 
thank all leaders for splendid work done at camp. And finally, I 
wish to leave with our readers a picture of the closing item of the 
program of the closing night of each group at camp. That is the 
ceremony at the cairn. And what is the cairn? Those of you who 
ttever visit our camp will not know—others who have been there 
may think that the cairn is only a pile of stones on the camp grounds, 
each stone bearing the initial of the person that laid it there, also 
the date. Those who have attended some of our closing concerts 
will know that after the closing hymn has been sung the campers 
file out, lead by their Dean, each one carries their stone, which has 
been carefully selected and initialled before. They march to the 
cairn and form a circle around it. The audience from the hall 
ftillow. Reverent silence reigns. The campers sing their opening 
Kymn. Each group with its Leader steps nearer to the cairn; in 
rniison they repeat a pledge which has been memorized and ex- 
Æained during the daily teaching periods. With the stone they lay, 
they pledge themselves to noble living in a closer fellowship with 
God. When all have laid their stones, a prayer is offered by the 
fiastor in charge. Another verse is sung in unison. The Lord’s 
prayer is repeated and benediction pronounced. Thus closes the 
ftssion of each of our groups in Camp. 


■ The cairn remains, and grows from year to year—a monument 
to the work that is being done at camp—a monument built by 
évery camper that has attended our Sunrise Lutheran Camp. A 
œminder of a sacred promise given, reminding each one of us that: 


“We would be building: Temples still undone 
O’er crumbling walls their crosses scarcely lift 
Waiting till love can raise the broken stone 
And hearts creative bridge the human rift. 
We would be building, Master let Thy plan 
Reveal the life that God would give to man.” 


INGIBORG J. OLAFSSON. 



ChairmaiYs Report for 1949 

Sunrise Lutheran Camp's Board of Directors s 

While I have not made it a rule to present what might be j 
called “chairman’s remarks” on the occasion of the first meeting of | 
the year nor attempted to give any resumé of the past year’s j 
activities or coming year’s objectives, I feel I have, to that extent i 
enjoyed the kind consideration of this Board for not having been I 
taken to task for this breach of official etiquette. 

I have not in mind at this time to present any resumé, for ourj I 
brief time must of necessity be confined to urgent business, and l 
it is for reasons of facilitating such business that I have prepared j 
an outline of the matters that will be up for our consideration and I 
possible disposal. 

Because of the major matters that we will be concerned with 1 
and which will require our best thought in forming a policy on,| 
it might become necessary to by-pass the less important matters j 
and authorize the executive to act on them as they become duel 
for attention. 

The first important item before this meeting would be that 
of definitely deciding on establishing the office of a camp supervisor 
(or director). Perhaps we feel this has already been done and I 
agree partly so, but I wish it to be emphasized from the chair and 
in black and white that it be considered so important that should 
that office not be filled by a qualified person that we need not j 
expect the affairs of the camp to be run as efficiently as good camp | 
administration calls for. Further reference to this for the guidance j 
of our deliberations will follow. 

The second item is that of planning the camp periods and | 
deciding on their length and composition and assisting personnel. 

The third matter is that of determining the camp fees in which | 
connection we must take into consideration all operating factors, | 
not only expense and administration costs but also coverage fees | 
for medical attention and liability insurance for claims that couldl 
arise in case of any accidents. 

The foregoing provides ample material for a brief afternoon j 
meeting and I am doubtful we will succeed in covering the ground | 
as thoroughly as desirable, but in event we do not complete the I 



Ársrit Bandalags lútérskra kvenna 


75 


agenda, a further meeting at an early date would be in prospect 
in[order to complete any unfinished business on matters of policy, 
staff organization or camp group divisions. In the interval I will 
see to it that every member of this Board be provided with a copy 
of this paper so in case of a further meeting we can come prepared 
with our suggestions or decisions. 

■ Now to come back to the number one matter, that of a camp 
director. At our last meeting the motion was introduced and 
adopted to the effect that a Supervisor (or Director, which might 
be the more suitable term) should be appointed, who would be 
charged with full camp administration, management and authority 
—or such was the idea. We felt at the time that this covered every- 
thing and was so intended to do, but further clarification is neces- 
sary to definitely define the director’s duties. 

■ First let it be mentioned that we must all realize the tremendous 
^gsponsibility attached to the office of the “on the spot” manager. 
From experience and observation that most of us have had to date, 
we know these duties are manifold and can be very exacting. 

■ The director would probably find herself with a full-time job 
on her hands during the camp season, with little time left to devote 
to her own personal or home affairs. It is only natural that anyone 
Aproached to take on these duties would want time for thoughtful 
áinsideration before acceptance. 

I In addition to these considerations, a supervisor must possess 
bbsiness and executive ability as well as qualities of personality 
that would command respect and confidence from co-workers and 
camp patrons alike. 

■ All factors considered, any office calling for a person with such 
œecialized qualifications suggests a remunerative position which 
most certainly should have our recognition. 

■ In that respect I fear that any offer we would be in a position 
to make would at the best amount to only a token stipend. 

■ At our last meeting a member of this Board we all know to 
be fully qualified for this position in the person of Mrs. Ingibjorg 
•01afsson was nominated for this office. She requested time for 
œnsidering this nomination and while she still remains the 
raominated candidate I am sure that should she still desire further 
time before giving her final answer, that this meeting will extend 
to her that consideration in the hope that the Board will be the 
ijltimate gainer through her favorable decision. 





76 Á R D I S 

A suggested directive defining the duties and authority of a 
camp director has been prepared and a copy will be distributed to I 
each member of this Board. This directive or code of authoritj | 
should be discussed at this meeting and passed on. 

The other two matters mentioned, that of camp periods and | 
(enrollment) fees, will be dealt with in their order, but I suggest 
that the matter of camp fees may be referred to the executive and j 
our prospective director, to bring in a recommendation on at outl 
next meeting. 

While I am no doubt overlooking some other matters thatl 
should be mentioned, I will let these remarks suffice at this time j 
for I am certain that we will catch up on the various other items 
in the course of our discussions. 

Before concluding my remarks, it is a cause for regret to us 
all, I am sure, that reference has to be made to the sickness of our 
Board member, the Rev. B. A. Bjarnason, who is confined to his 
home and prevented from being with us. I have been informed that 
he is recovering which is heartening news, and on behalf of the 
Board, I express to him our sincerest wish for a speedy return to 
good health and the hope that he will be with us with his valuedl 
services at an early date. 

With our other ailing member, Mr. Martin Jonasson, I under- 
stand there is no improvement and our sympathy is expressed tol 
his wife and family in their extended trials. 

I am sure our main concern is that of what is best in the camp’sl 
interests and that we are not looking for individual “pats on thel 
back” but I feel I would be remiss if I didn’t acknowledge our 1 
indebtedness to our Treasurer, Mrs. Anna Magnusson, whose ] 
generous gift of silverware last fall enriched our treasury to, the ] 
sum of $521.90. Our thanks to you, Anna. 

Finally, I express my personal thanks to you who have given l 
time to attend this meeting and particularly to those of you from j 
outside points and to all members of this Board unavoidably absent 
as well as present, who have at all times co-operated in one wayl 
or the other in making our camp an operating venture in servingl 
our younger children and youth, and so contributing to a trainingl 
designed to help build healthy bodies, happy hearts and purer minds. ; 

S. O. BJERRING, Chairman. 



Sponsored by 

The LUTHERAN WOMEN’S LEAGUE 

of the Icelandic Evangelical Lutheran Synod of North America. 

BOARD OF DIRECTORS— Chairman, MR. S. O. BJERRING; 
Secretary, MRS. H. G. HENRICKSON, Treasurer, MRS. ANNA 
MAGNUSSON, Convener, Educational Committee, REV. E. H. 
FAFNIS; Convener, Physical Fitness Committee, DR. E. 
JOHNSON 

CAMP DIRECTOR—Mrs. Ingibjorg J. Olafsson. 

CAMP SITE—On the shore of Lake Winnipeg, at Husavick, Man. 

BUILDINGS—Memorial Hall, Dining Hall, Kitchen, Well House, 
Leaders’ Cottage, Hospital, Staff House, Girls’ Dormitory, 
Boys’ Dormitory. 

AIMS OF THE CAMP—To serve our youth by giving them an ideal 
holiday which develops them physically, mentally and spiritu- 
ally. To give training in Christian Leadership, to establish a 
strong Lutheran fellowship among the youth of our Synod. 

The Camp Solicits Your Support ! 







78 


ÁRDÍ S 


Kvenfélag 

Frelsissafnaðar 

að GRUND í ARGYLE 

Fundur haldinn fyrsta fimtudag 

I hverjum mánutSi 

Forseti.Mrs. Ellen Rawlings 

Skrifari.Mrs. Graee Moore 

Féh.Mrs. Lára Christopherson 


Kvenfélag “Björk” 

LUNDAR MANITOBA 

Fundir Fyrsta föstudag I 
hverjum mánut5i 
BlómsveigasjétSur ThorSar 
Backman til líknarstarfs. 

Forseti .Mrs. Anna Byron 

Skrifari ....Mrs. Tavia Johnson 
Féhiröir ....Mrs. Myrtle Hallson 



Kvenfélag 
Herðubreiðar 
safnaðar Langruth 

Fundir fyrsta laugardag 
í hverjum mánutSi. 

Forseti.Mrs. H. Thompson 

Skrifari.Mrs. J. Marteinson 

FéhirtSir.Mrs. O. Oddson 


Kvenfélagið Stjarnan 

ARNES, MAN. 

Fundir fyrsta mitSvikudag 

I hverjum mánuSi 

Forseti....Mrs. Magnús Einarson 
Skrifari....Mrs. Siggi Thorkelson 
Féhirðir.Mrs. Leifi Helgason 



Kvenfélag Baldursbrá 
Immanuel safn. 

BALDUR, MAN. 

Fundir fyrsta mitSvikudag I 
hverjum mánutSi. 
MinningarstjótSur Kristjáns 
Jónssonar til líknarstarís. 

President.Mrs.- S. A. Anderson 

Secretary....Mrs. Anna Anderson 
Treasurer.Mrs. K. S. Johnson 


Safnaðar Kvenfélagið 
“Líkn” 

BLAINE, WASH. 

Starfsfundir fyrsta föstudag 
Vinnufundir þriöja mitSvikudag 

I hverjum mánutSi 

Forsieti.Mr s . Ella Wells 

Skrifari.Mrs. ölina Johnson 

Féhirðir Mrs. Svafa ögmundson 



Icelandic Women's 
Auxiliary 

VANCOUVER, B.C. 

Pres. Mrs. G. Gudmundson 

Vice-Pres. Mrs. S. J. Sigmar 

Rec.-Sec. Mrs. A. T. Anderson 

Corr.-Sec. Mrs. C. M. Ogg 

Treas. Mrs. H. Leeland 

Asst. Treas. Miss H. Johnson 


Kvenfélag Árdals 
safnaðar 

ARBORG, MANITOBA 

Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuði 

Porseti....Mrs. J. B. Jöhannson 

Skrifari.Mrs. L. Bjornson 

Féhirðir....Mrs. G. A. Erlendson 















Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Kvenfélag Fyrsta 
Lúterska Safnaðar 
Winnipeg 


Kvenfélagið Fjólan 


Women's Association 


FéhirtSir .Ólafia Gillis 


Kvenfélagið “Undina” 


Kvenfélag Fríkirkju 
Safnaðar 

BRÚ 


Blómsveigasjóður til líknarstarfs 

Forseti .Mrs. H. S. Johnson 

Skrifari....Mrs. Conrad Nordman 
Féhirðir—.Mrs. Th. Hallgrimson 


Kvenfélag 

Selkirksafnaðar 


Kvenfélag Glenboro 
Safnaðar 


Fundir fyrsta fimtudag 
hverjum mánuði — Blóm 
sveigasjóður til líknar 


Kvenfélagið ísafold 


3igurdsoi 


Eyjólfsc 













80 


ÁRDÍS 


Kvenfélag 

Bræðrasafnaðar 

RIVBRTON, MAN. 
Fundir þritSja fimtudagr 
í hverjum mánutSi. 
HeiSurs meSlimir: 
Mrs. Helgra Thorarinson 
Mrs. Soffia Johannson 


Forseti.Mrs. S. V. Sigurdson 

Skrifari.Mrs. M. Shadd 

Féhirdir.Mrs. S. Olafson 



Compliments of 

G. GUDMUNDSSON 

Owner of 

OAK POINT MINK FARM 


OAK POINT MANITOBA 


Kvenfélagið Freyja 

GBYSIR, MAN. 


Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuði frá Apríl til 
November. 


Forseti.Mrs. J. B. Gíslason 

Skrifari.Mrs. U. O. Jacobson 

Féhirðir.Mrs. J. G. Skúlason 


Kvenfélagið Framsókn 
Gimli safnaðar 

Fundir fyrsta fimtudag í 
hverjum mánuði 
Blómsveigasjóður til líknarstarfs 
Heiðursforseti: 

Mrs. H. P. Tergesen 


Forseti.Mrs. F. E. Scribner 

Varaforseti.Mrs. C. J. Stevens 

Skrifari.Mrs. H. Stevens 


Féhirðir....Mrs. Thorun Jakobson 


Dr. S. O. THOMPSON 

PHYSICIAN 

• 

Riverton Manitoba 


F. E. SCRIBNER 

B.SC., M.D., L.M.C.C. 

‘physician and Surgeon 


GIMLI 


MANITOBA 















Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


81 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

Phone 926 441 
WINNIPEG CLINIC 
Vaughan and St. Mary’s 

Res. 114 GRENFELL BLVD. 
Phone 62 200 


DR. L. A. SIGURDSON 

Phone 924 762 — Res. 726 115 


528 MEDICAL ARTS BLDG. 
WINNIPEG MANITOBA 


DR. O. EGGERTSON 

Physician 

128 MEDICAL ARTS BLDG. 


DR. J. G. SNIDAL 

DENTIST 


Office Ph 35 472 - 


Office Ph. 925 826 Res. 403 630 

DR. K. J. AUSTMANN 

EYE, EAR, NOSE AND THROAT 


DR. ROBERT BLACK 

Eye, Ear, Nose and Throat 
401 MEDICAL ARTS BLDG. 

Cor. Graham and Kennedy 

Office Hours: 11 to 1 and 2 to 5 
Office 923 851 
Residence 403 794 


DR. A. V. JOHNSON 

DENTIST 

506 SOMERSET BLDG. 

WINNIPEG 

Phone 927 932 Res, 202 398 


WINNIPEG 


DR. M. J. SNIDAL 

DENTIST 
Announces the Opening 
of his Office at 
435 ACADEMY ROAD 

PHONE 405 144 



82 


ÁRDIS 


Riverton (o-operative (reamery Association Ltd. 

JULIUS MAASS, Manager 

RIVERTON BRAND FIRST GRADE BUTTER 

Riverton Maniioba 

Phone 29 

K. THORARINSON 

General Merchant 


J. I. Case Farm Implements 
Riverton Manitoba 


B. & J. Radio Electric 

R.C.A. VICTOR RADIOS 
SALES AND SERVICE 

ELECTRICAL CONTRACTORS 
Phone 43 

RIVERTON MANITOBA 


HOTEL LESLIE 

and CAFE 

• 

GROCERIES, MEAT, 
CONFECTIONERIES and TOBACCOS 

• 

LESLIE SASK. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


83 


RIVERTON HOTEL 

J. M. LUPYRYPA, Prop. 


K. SMIGELSKI 

POOLROOM, BARBER SHOP 
and CONFECTIONERY 


MANITOBA 


Riverton 


Maniloba 


Compliments of . . . 

RIVERTON TRANSFER 

FOR GENERAL TRUCKING SERVICE 

All Loads Insured 

WINNIPEG BEACH, GIMLI, RIVERTON AND 
INTERMEDIATE POINTS 
L. Thorarinson — Proprietors — G. Kerr 

Winnipeg Phone 928 458 Riverlon Phone 17 


RIVERTON CAFE 

TOBACCOS and CONFECTIONERY 
SUNDRIES - CHIPS - HOT DOGS 

J H. Lupyrypa 

• 

RIVERTON MANITOBA 


Phone 31 670 


H. Sigurdson & Son 

LIMITED 

CONTRACTORS 


1147 Ellice Ave. 

WINNIPEG MAN. 


For all the Family clothing and jootwear, shop at the 

a< ^iM CLOTHING STORE 

• PHONE 37 RIVERTON, MANITOBA 

Mail and Phone orders given prompt and careful attention 




84 


ÁRDIS 


ARBORG GARAGE 


General Repair Work 
McColl-Frontenac Oil Products 
K. O. EINARSON 
P.O. Box 81 — Phone 4 
ARBORG MANITOBA 


Central Cash & Save 
Resiaurant 

Specialists in 
Home Cooked Meals 

GROCERIES AND DRY GOODS 
Mr. and Mrs. J. Sennow 
PHONE 79 ARBORG, MAN. 


ARBORG 

CONFECTIONERY 


T. ZATOR, Prop. 

PHONE 58 ARBORG, MAN. 


ARBORG 
Farmers' Co-Operative 
Association Ltd. 

GENERAL MERCHANTS 

ver thirty year 
líice at cóst. 

ARBORG, MAN. 


Compliments of . . . 

REID'S CAFE 


Ken Reid, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


Arborg Implements and 
Molors Limited 


H. S. ERLENDSON, Mgr. 
ARBORG MANITOBA 


Winnipeg Phone Arborg Phone 

24 547 70 


NORTH STAR OIL 

MEL'S TRANSFER 


SALES and DELIVERIES 

GENERAL FREIGHT AND 

LIVE STOCK 


FROM BULK OIL STATION 


• 

Prompt and Efficient Service 

All Deliveries Insured 


J. B. Johannson, Agent 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


85 


INTERLAKE FLOUR AND FEED 


Buyers of áll types of 

GRAIN, SEED, SENECA ROOT, HIDES AND FUR 
We pay highest prices for live and. dressed. poultry. 

Our place of business is situated l>/ 2 miles west of Arborg Hotel. 
DRABEK and KNIPLEBERG. Props. 

ARBORG MANITOBA 


G. S. THORVALDSON, K.C. 
President 


L. A. SIGURDSSON, M.D. 
Sec.-Treas. 


Established 1897 

Sigurdsson, Thorvaldson Co. Ltd. 

GENERAL MERCHANTS 

BUILDERS’ SUPPLIES 


“Complete Retail Service” 


Special Attention Given to Handling of Farm Produce. 

RIVERTON ARBORG 

Phone 1 Phone 1 




ÁRDÍS 


Compliments of 

THE COFFEE SHOP 

Mr. and Mrs. A. H. Anderson, Props. 


Full Course Meals 
and Light Lunches 

SOFT DRINKS - ICE CREAM 
CIGARETTES - TOBACCOS 
CONFECTIONERY 

ARBORG MANITOBA 


O. G. ODDLEIFSON 

AND SON 

General Blacksmithing and 
Welding 
Agents for 

M ASSE Y-HARRIS 

ARBORG MANITOBA 


Compliments of . . . 

ARNASON'S SELF-SERVE 

Phone 50 - We Deliver 

“Where Prices Are Lower” 


GIMLI 


MANITOBA 


Appropriate Gifts 
for every occasion 

G. H. THORKELSON 

JEWELLER 
Phone 86 - P.O. Box 188 
Authorized Distributor 
BUL.OVA WATCHES 
DIAMONDS - WATCHES 
SILVERWARE 

GIMLI MANITOBA 


Compliments of . . . 

GIMLI MOTORS 

LIMITED 

CHEVROLET - PONTIAC 
OLDSMOBILE - BUICK 
G.M.C. AND CHEVROLET TRUCKS 
Full Line of 
Farm Machinery and 
Crawler Tractors 

Phone 23 —P.O. Box 159 
GIMLI MANITOBA 


HACCLD CJ4DNASDN 

UNITED STORE 

Call and See Us when in Gimli 

Box 128 Gimli, Manitoba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


87 


NEW COOK BOOK 

Published by 

THE DORCAS SOCIETY, FIRST LUTHERAN CHURCH, WINNIPEG 

$1.50 per Copy, plus lOc Postage 

Write or Call 

Mrs. H. Halldorson, Mrs. L. S. Gibson, Columbia Press Ltd., 

1014 Dominion St. 4 Wakefield Apts. 695 Sargent Ave. 


Compliments of . . . 

H. R. Tergesen 

DRUGGIST 

GIMLI MANITOBA 


Comp liments of . . . 

Thorkelson Bros. Fisheries Limited 

(LAKESIDE TRADING COMPANY) 

Phone 8 Gimli, Maniloba 


Compliments of . . . 


TIP-TOP MEAT 

MARKET 

Phone 101 


GIMLI 

MANITOBA 




ÁRDÍS 


S. JOHANSEN 

BLACKSMITH — EXPERT WORK 
BINDERTWINE 


LANGRUTH MANITOBA 


Laura's Style Shoppe 


JOHANSON BROS. 

Ladies’ Ready-to-Wear 


GENERAL MERCHANTS 

Millinery, Gifts and Novelties 


• 

Phone 17 


Phone 1 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 


Emberly and De Mille 

Agents for 

IMPERIAL OIL and MASSEY 
HARRIS IMPLEMENTS 
Phone 12 

LANGRUTH MANITOBA 


S. P. EINARSON 


Langruth Meat Market 

Agent for 


F. Collinson, Prop. 

C. W. LYE LUMBER CO. 


FRESH AND CURED MEATS 

FISH AND POULTRY 

Phone 20 


• 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 


H. J. H. Palmason 

Chartered Accountant 

505 Confederation Life Bldg. 
Phone 927 025 Wlnnlpeg, Man. 


J. FINNBOGASON 

I-H-C 

Farm Machinery 
and Repairs 

Phone 17 

LANGRUTH MANITOBA 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


Langruih Transfer 

Livestock and General Freight to 
and from Winnipeg and Portage la 
Prairie. 

Efficient Service 

LANGRUTH MANXTOBA 


Ridge Service Siaiion 

AGRICULTURAL SUPPLIES 

FIELD MARSHALL 

DIESEL ENGINES 

Phone 27 

• 

LANGRUTH MANITOBA 



Johnnie's Kwick Lunch 

LXJNCHES AND MEALS 

SOFT DRINKS, ETC. 

Phone 28 

LANGRUTH MANITOBA 


Greetings from . . . 

Rural Municipaliiy of 
Lakeview 

G. F. THORDARSON, Reeve 

J. E. MORISON, Sec. 

Phone 25 

LANGRUTH MANITOBA 



HANNESON BROS. 

HARDWARE 

JOHN DEERE MACHINERY 


RIDGE HOTEL 

M. CHERNICHAN, Prop. 

Phone 2 

Phone 15 

LANGRUTH MANITOBA 

LANGRUTH MANITOBA 



Langruih Trading Co. 

GENERAL MERCHANTS 

B. Bjamarson, Prop. 

• 

Phone 9 

LANGRUTH MANITOBA 


Compliments of . . . 

FEDERAL GRAIN 

LIMITED 

• 

V. A. Johnson, Manager 

LANGRUTH MANITOBA 




ÁRDÍS 


ANDERSON BROS. 
GARAGE 


Baldur Consumers 
Co - Operative Ltd. 


SKARDAL 

MOTORS 

FORD MONARCH 

SAL.ES and 

SERVICE 

IMPERIAL OIL 

PRODUCTS 

Baldur 

Manitoba 


ANDRES ANDERSON 


CLARKE'S PHARMACY 

PRESCRIPTIONS 


HAMILTON MOTORS 

MERCURY - LINCOLN - METEOR 
SALES AND SERVICE 


Glenboro 


Manitoba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


91 


CANADA PACKERS LIMITED 

Glenboro Creamery 

For best prices and fast courteous service 
ship your produce to our Glenboro Creamery 


We buy CREAM, EGGS, LIVE and DRESSED POULTRY. 
We sell Quality BUTTER, EGGS, CHEESE, and SHUR 
GAIN FEEDS. 


Why not call 

Glenboro Creamery 48 TODAY 

Manager — IVAN MITCHELL Phone: 48 or 119 



föT/ (mo^ 


It's Fume-Proof 

New Sun-Proof House 
Paintproduces film of un- 
usual whiteness. Smoke 
or gases will not discolor 
it. Gallon $6.45 

G.F. D. WILLISCO. LTD. — 


teíuÁfij 

PITTSBURGH OT|proof 

HOUSE PAINT 




92 


ÁRDÍS 


Lamberlsen's Jewellery 

Diamonds, Watches, Novelties 
Ladies’ Hand Bags 
Fine English China 

Watch Repairing Our Specialty 


Compliments o/ . . . 

GLENBORO 
HARDWARE CO. 


REG. N. RAWLINGS & SON 


Phone 50 


GLENBORO 


MANITOBA 


GLENBORO MANITOBA 


G. J. Oleson 


T. E. Oleson 


G. J. OLESON & SON 

IMPLEMENT DEALERS 

GLENBORO MANITOBA 


Meet Your Friends 
at the 


First all the Timel 


REX CAFE 

Leu Chong, Prop. 
FRUIT — CONFECTIONERY 

Courteous Service 

Phone 4 


GLENBORO MANITOBA 


FIRST in Service 
First in Quality 

FIRST in Reasonable Prices 

D. KRUPENNY'S 
BARBER SHOP 

GLENBORO MANITOBA 


Glenboro (onsumer's (o-operalive Lld. 

HARDWARE — GASOLINE — OIL — GREASE 

★ 

PHONE: 100 GLENBORO, MAN. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


93 



FREDERICKSON & Co. Ltd. 

GENERAL MERCHANT 

★ 

The most progressive store in 
the community for 40 years. 

★ 


GLENBORO 


MANITOBA 




94 


ÁRDÍS 


BunAiAe. JluÍkeAan Ga+tvp. JUbnaSuf, 

The Library Committee of the Lutheran Women’s League request 
your co-operation toward the building of a well-equipped library 
at our Camp. Your contribution of books suitable for young people 
from eight years of age to eighteen, will be thankfully received. 




GLENBORO GAZETTE 

The only Newspaper In the 
world that gives a hoot 
about Glenboro and the sur- 
rounding district. 

F. S. PRESUNKA, Publisher 

GLENBORO MANITOBA 


Cypress River 
Consumers Co-Op. Ltd. 

Deparímenial Siore 

Phone 15 

MODERN UP-TO-DATE STORE 

Pay us a visit when in town 

CYPRESS RIVER MANITOBA 



BURGESS 

GROCERY 

Your Friendly 

Red & White Store 

GROCERIES — DRY GOODS 
FRESH FRUITS 

Phone 12 Cypress River 


CYPRESS RIVER 
MEAT MARKET 

W. Roper, Prop. 

FRESH and CURED MEATS 

FISH and POULTRY 

Dealers in Hogs and Cattle 

Phone 16 Cypress River, Man. 


HELGI H ELGASON 


INTERNATIONAL HARVESTER FARM IMPLEMENTS AND TRUCKS 
HUDSON AND AUSTIN CARS - BEATTY AND THOR WASHING 
MACHINES - KELVINATOR REFRIGERATORS 


Phone 11 


Cypress River, Man. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


95 


Gifts for All Occasions 

Thor’s Qift Shop 

Mrs. Anna Magnusson, Manageress 

Selkirk's Jewellers 


DIAMONDS 
SILVERWARE 
ENGLISH CHINA 
WATCH REPAIRING 
BULOVA WATCHES 
LONGINES WATCHES 
Electrical Appliances 
Leonard Refrigerators 
Gumey Stoves 
Northem Electric Radios 

SELKIRK MANITOBA 


Compliments of . . . 

DOT’S 

GROCERY 

CONFECTIONERY, COFFEE, 
FLOUR, FEED, ETC. 


MR. and MRS. H. K. TOMASSON 
Props. 

HECLA MANITOBA 


Columbia 

PRESS LIMITED 

PRINTERSand 
PUBLISHERS 


Phone 21804 

695 SARGENT AVE. 

Winnipeg Maniioba 


TORONTOGROCERY 

Paul Hallson, Manager 
Choice Groceries, Fruits, Meats 
Phone 37 466 

714 Ellice Ave. Winnipeg 


BALDWINSON’S 
Home Bakery 

Try our delicious 
,,Vínarterta“, ,,Kringlur“ and 
„Tvlbökur" 
always on hand 
Phone 37 486 

749 Ellice Ave. Winnipeg 

At Simcoe St. 




ÁRDÍS 


Canadian Slamp 

COMPANY 

S. O. Bjerring 


STENCILS, SEALS 
RUBBER STAMPS 
CELLULOID BUTTONS 

Phone 924 624 

324 Smith St. WINNIPEG 


From Coast to Coast 

IT PAYS TO SHOP AT EATONS 

• Eaton Service, efficient, friendly! 

• Eaton Values, obtained by wise buying! 

• Eaton Selection, wide and varied! 

• Eaton Reputation, fair dealing with customers, 
employees, suppliers! 

And mosi of all because of EATON'S famous guaraniee of: 

“Goods Satisjactory or Money Refunded” 

+T. EATON 


A. S. BARDAL LTD. 

843 SHERBROOK ST. 

WINNIPEG 

^Sfuncral ^Birector 

i|l 

Phone 27 324 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


97 


IVith Grateful Thanks . . . 

to all the contributors, advertisers 
and others, whose kind assistance 
has made possible the publication 
of this book. 


IS MEAL-PLANNING YOUR WORRY ? 


Planning meals can be a worry—every homemaker knows 
that from experience. If your menu has become monotonous, 
and needs brightening up, visit the Home Service Kitchen 
in the CITY HYDRO Showrooms, Portage Avenue at 
Kennedy Street. Our home economists have lots of practical 
ideas—for family meals, dinner parties, and large banquets. 
Ask about the delicious recipes for outdoor eating, too. 
While you are in the Showrooms, you are invited, to see the latest 
in electrical appliances for the home, all available on easy terms at 


Porlage at Kennedy 
Phone 848 138 


CITY HYDRO 

Showrooms 



ÁRDÍS 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 
PERFECTION NET & TWINE CO. 

G. F. JONASSON, Manager 

OFFICE, 404 SCOTT BLOCK 

PHONE: 925 227 WINNIPEG, MANITOBA 


You WIH Enjoy Shopping 

. . . at tlte &A r Lj 

Here at the Bay our entire staff is pledged 
to do all in its power to make your shopping 
pleasant and satisfying . . . every member 
recognizes that courteous, efficient service 
is our customers’ due . . . always! Everyone 
here is pledged to uphold at all times, the 
store’s established principle. . . COURTESY! 

I>uítsoitél3a0 dompiutu. 

INCORPORATED 2?» MAY 1670. 


When Ii's Flowers — PHONE 26 575 

SACeENT rLCCISTS 

WREATHS SPRAYS CORSAGES 
CUT FLOWERS PLANTS 

739 SARGENT AVE. WINNIPEG, MAN. 




Ársrit Bandalags Mterskra kvenna 


Ask for . . . 

CRESCENT 

"QUALITY GUARDED" 

DAIRY PRODUCTS 

MILK—CREAM—BUTTER 
ICE CREAM 
COTTAGE CHEESE 
BUTTERMILK 

GRESCENT 

QREAMERY CO.LIMITED 

Phone 37101 

For Regular Daily Service 


MUIR DRUG STORE 

LIMITED 

Druggists 

Cor. Home and Ellice 

THE 

FAMILY 

DRUG 

STORE 

Ph. 31 644 for service 


HEWEST 

'k/eáto+t Cracker Sensation: 

Newest Weston Cracker sensation: you’ll 
enjoy CRACK-ETTES . . . the tastier, 
toasted Golden Brown Crackers. 

Flavored to “just right” goodness, CRACK- 
ETTES add zip to any meal . . . serve new 
CRACK-ETTES anytime. 

Always good, they’ll always be appreciated. 




WESTON SALES LIMITED 

WINNIPEG, MANITOBA 
Sole Agents For 
GEORGE WESTON LIMITED 






100 


ÁRDÍS 


Orval af nýjum 
íslenskum bókum 

FRÆÐIBÆKUR 

SÖGUBÆKUR 

LJÓÐMÆLI 

• 

BJORNSSON'S 

Book Store 

702 SARGENT AVE. 
Winnipeg Manitoba 


J. 

J. SWANSON & CO. 

LIMITED 


Fasteignarsalar, leigi hús, útvega pen- 
ingalán og eldsábyrgðir af öllu tagi. 


PHONE 927 538 

308 AVENUE BLDG. WINNIPEG 


QillieA. 

FOODSERVICE 

PORTAGE AVENUE 
AT GREENWOOD PLACE 

GROCERIES 

FRUITS 

MEATS 

AND VEGETABLES 

• 

Phone 30 308 

WINNIPEG MANITOBA 


























